ઉર તંત્ર 
અને 
નાટયકલા 


લેખક 


રમણુલાલ નરહરિલાલ વકીલ, ખી. એ. 
કલે, વિલ્સન કોલેજ, સુબાઇ 





નાન 


'કમત “એક યંપિયે. 


પ્રથમ આવૃત્તિ ] [ પ્રત, ૧૦૦૦- 


ર સર્જ હક્ક સ્વાધિન, 1 





કે: 
૪૦૪૨૦૦. 
વહન 

હ ઉડ.” 

મળવાનુ ઠૅકાણુ' ૮ જ 
આર? આશર રેઠ ની કં, 
ખુકસેલસ એન્ડ પખ્લીશર્સ 
પિન્સેસ સ્ટ્રીટ, સુ'બાઈ; ૨. 

પાપી 
[1 
રડ અમૃતલાલ મામલતદ્દારના એન્ડ સન્સના 


ય. ટ 
“શ્રી જ્ઞાનાદચ ઇલેકર્ટીક પ્રી, પ્રેસ' માં બિહારીલાલ 
ઘશ્છાલાલ મામલતદારના એ છાપ્યું 
ન્‌વાદહેરા, શરૂચ* 


અતુક્રમણિકા 


વિષય પૃણ 
“મસ્તાવના છ 
નાટયકલા 
"સાહિત્ય અને નાટક વૃ૧્‌ 
"નોટકૅની વ્યાખ્યા ૧ૃર 
“વિવેચકેની વિષરીત મનોદશા ૧૩ 
-નાટકને! હેતુ ૧૪ 
“નાટક અતે વાસ્તવિકતા વ્ષ 
રીઆલીઝમ, રોમેન્ટીસીઝમ અને ડલાસિસીઝમ ૧૬ 
બર્નાર્ડ શો અને ઇખ્સન 
-નાટ્યકારનુ બ્યક્તિત્વ ૨૧ 
જીવનની ટીકા ૨૨ 
"નાટકે એ ગ'ભીર કલા છે ૨૩ 
“નાટકમાં વિચાર અતે કલા ૨૪ 
“વચારપ્રધાન નાટક “ન્શ્પ 
જ્યોજ બર્નાર્ડ શે 
ઉષદેશાત્મકે નાટકે ૨૮ 
જહાન ગાલ્સવર્ધી * 
“સાહિત્ય અને સાસ્ચવાદ ૨૯ 
પાત્રની પસ'દગી 
"અતુકરણુ ૩૨ 
"નાટકના પ્રકાર ગ્૪ 


ઝ્રેજેડી-ડલાસિકલ અતે રોમેન્ટીક 'ટ્રેજે્ડી-તર્પણુ ૩૫ 
-કવિકલાતો ન્યાય-ટ્રેજેડી અતે સસ્કૃત નાટયશાસ,” 
જામેડી-સોલ્લાસ કોમેડી-ગ'ભીર કોમેડી-દાસ્ય ૪૪ 
અતે કરુણુરસતુ મિશ્રણુ. 


(૬) 


ાર્સ- ફાર્સની યોજતા - કાકાવી શશી એ 
દાસ નથી 
૪તિડાસ અને નાટક-શ્રી. મુન્શી. નાટકકાર્તો ઇતિહાસ 


૪૭ 


૫૧ 


સાથે છૂટ લેવાતો અધિકાર-અખરાહામ લીન્કન 


સામાજિકેનાટકની સ'પ્ચિતતા 
પ્રાચીન અતે અર્વાચીન નાટકોનો ભેદ 

કુવિતા અને નાટક 
કવિતા નાટક માટે યોગ્ય વાઠત છે કે નહિ? 
ગ્રીક કોર્સ-ભાવમય ગધઘ-શ્ી. ન્હાતાલાલ. 

નાટકૅતી ઘટના પ 

વસ્તુ અતે પાત્રાલેખન-વસ્તુવિધાન-ગૌણુવસ્તુ- 
પાત્રાલેખત-વાતાવરણુ-કાળવ્યતિફેમ-અતિમા- 
તુષી તતવે-નાટકીય બ્યગોક્તિ; હાસ્ેત્પાદક 
વ્ય્‌ગાડ્તિ, કરુણુ વ્યગોડિતિ-આત્મસ'ભાષણુ- 
સવાદ, 

નાટફૅના વિભાગ 
ગુદરતી અતે કૃત્રિમ વિભાગ-ક્રિયાતી આપૃતિ- 
વસ્તુ વિવરણુ-પ્રાસ્તાવિક પ્રસગ, ક્રિયાનું ઉઉમન- 
પરાકાષ્ઠા-ફ્રિયાતુ' અવપતન-અ'તરાય-અ'ત. 

જે રંગભૂમિ ઉપર ભજવી શકાય એજ નાટફ ? 
આધુનિક રગભૂમિ-તાટક અતે ખેલ-પાઠેય* 
નાટકો અતે દક્યતાટકે. 

રગભૂમિની મર્યાદા 

નાટક અને રંગભૂમિ 

ઉર્તત્ર 


પ૪ 


પર્‌ 


૪" 


છ 


ત્ત 


૧-૧૦ 


પ્રસ્તાવના 


ઉરત'તે લખાયાતે આજે લગભગ ખે વર્ષ થવા આવ્યા. એ 
કાળ દરમ્યાત સમસ્ત ભારતવવે” શુ' શુ' જયુ”, અતુભવ્યુ', કર્યું, એ 
સર્વને સવિદ્તિ છે. આ પુસ્તક છપાય છે તે વખત્તે પણુ કરી પાછા એએ 
વીરકાજ્યોના ધ્વની સ'ભળાય છે. સાહિત્યને પણુ એને સ્પર્શ થ્યા વગર્‌ 
તો ન રહૈ. પણુ સ્વતત્રતાના યુદ્ધની એે પ્રચહ જ્વાલા કદાય સાહિત્યને 
થોડે અશે, થોડા કાળ માટે ગૌણુવસ્તુ બતાવે છતાં એતે બાળી તો નજ 
શક. ઉલટુ' એક કે બીજ રીતે એ પણુ સાહિત્યનો વિકાસજ કરે છે, 

વ્યારે સમગ્ર ગુજરાતતું' લક્ષ એક્જ દિશામાં વળ્યું હતુ ત્યારે આ 
યુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવુ' ટીક ન લાગ્યું પણુ હવે એ તૈયાર થઇ ગયા પછી” 
ગમતું એમ રાખી મૂકવું એ યોગ્ય લાગું નથી. આ કારણે અતે બીન્ન. 
કેટલાક અ'ગત સળ્ેગવશાત્‌ ઉરતત્ર આથી વ્ટેલું' પ્ર ના થઈ શગયુ'. 
મેહ મોડું એ પ્રકટ થઇ રાડયુ' એ મ્હાર્‌' અહોભાગ્ય સ્હમજી' છુ. 

ઉર્ત*“્રતી હસ્તલિખિતપ્રત વાંચી એક ખ્હેતે મ્હતે લખ્યુ- 
“મ્હારા ધરમાં જે છે તેવુ'જ કાંઇ મ્હતે ઉરત'ત્રતાં વસ્તુમાં લાગે છે.”” 
બીન ઘણુ મિત્રાએ પણુ આવા ઘણુ દાખલા ગણાવ્યા, વસ્તુતી એ 
વાસ્તવિકતા આમાં છે ફે નહિ તે વાચકે તપાસી કહેવાનું છે. પરુ. 
મ્હેૅ' જે જેયુ-વિચાર્ુ” કે અતુભવ્યુ' તેજ એક કે બીન સ્વરૂપે આમાં 
ઊતર્યું” હોય એ સ'ભવિત છે. પ્રસ્‍તુત નાટક એકાદ વાચકને પણુ જીવનની 
વાસ્તવિકતા, જગત અતે સમાજની વિષમતા કે ઉરતત્રતી ગહનતાનો 
થે[ડે। ખ્યાલ પણુ આપી શકશે તે! મ્હારો પરિશ્રમ સાર્થક સ્ઠમજરા, 

પરતુત નાટકની આગળ નાટયકલા ઉપર એક નિબધ પણુ 
મૂકવામાં આન્યો છે. એને પસ્તુત નાટક સાથે કોઈ પણુ પ્રકારને 
સજ નથી; એ રીતે એ સ્વતંત્ર રૃતિજ છે. મ્હારા તાટકતું ઇજ 
કલાવિધાત કર્‌ એ ધૃદતાજ લેખાય. મ્હારી પોતાતી ક્ષતિયી ઠું 
સ'પૂર્ણુ નહિ તોએ થેડોધણે વાકેફ તો છુ; કઇ વિવેચક કે સાહિલ- 
રસિક કાંઈ ક્ષતિ દર્શાવશે તો કૃતાર્થ થઈશ. 

પ્રસ્‍તુત નિખધમાં ધરણાં ઉત્તમ નાટકે! શરતે તાટકકારોતો ઉલ્લેખ. 
સરખો પણુ કરવામાં નથી આવ્યો, એ મ્હારા લક્ષ બ્હાર નથી.. 


(૮) 


"પરતુ, અહીં નાટયસાહિતયતો ઇતિહાસ લખવાનો ઇરાદો નથી. 
એટલું કરવાની ઇંચ્છા અતિતીત્ર છે, પરતુ એ ધણી અતુફૂળતાએ 
"થઇ શકે, સમય અતે સ'જેગો ત્નેતાં એ વિરોષ અતુફૂળ સમય 
ઉપર સુલ્તવી રાખું છું. તડપરાંત્‌ કેટલાંક નાટકો અને નાટકકારોતાં 
અસુક સારા લક્ષણો ઉપરજ વિશેષ ભાર્‌ મૂકયો! છે, અતે ખીજ 
"રાષોતો ઉલ્લેખ સરખા પણુ એર્મા નથી. બીન્નએ માં એથી ઉલટુ'જ 
"છે, પરતુ અહોં અમુક વ્યક્તિઓનાં નાટયકાર તરીકેનાં વ્યક્તિત્વ 
'દ્શાવવાતો હેવું તથી. અસુક અગત મતન્તવ્ય કે નાટયશાસ્તાં 
“અમુક તત્ત્વ કે નિયમના સમર્થન કે નિદર્શન માટેજ ઉદાહરણુ 
આપવામાં આવ્યાં છે, તે વાચકની ધ્યાત ખ્હાર્‌ તઠિ «ય. ધણીવાર 
ગુજરાતી સાહિતમાં અભાવ હેોવાતા કારણે કે વધુસ્પણ ન હોવાના 
કારણે અગ્રેજસાહિત્યમાંથી ઉદાહરણુ લીધાં છે, એમાં મ્હે' ભૂલતો 
“તથીજ કરી; લાગે તે। વાચક ક્ષમા આપવા જેટલી ઉદારતા દર્શાવી શકે. 


મોડું મેહુએ આ પુસ્તક પ્રકટ થઇ શકયુ' છે તે મિતોના 
“પ્રોત્સાહન અતે સહાયતે આધારેજ, મિત્રગણુનો આભાર અહીં ન 
“સાત તો ફૃતધ્નજ લેખાઉ', 

ઉરત-્ર અને નાટયકલ્ાતી હુસ્તલિખિતપ્રતે! વાંચી જવા મારે 
“અતે ઉપયોગી સૂચનાએ। કરવા માટે સ્તેહીભાઇ જ્યોતિન્દ્ર હ. દવેતો 
“પણુ હુ' આભાર્‌ છુ. 

એક અ'ગત વાત લખવી રહી જય છે. અગત લાગણીતે જહેરાત 
“આપવી ગે અતુચિત તો નથીજ ... ઉરત'ત્ર તેમજ નાટચકલામાં 
અનેક ઉપયોગી સૂચતાએ। કરી, પફ સંધારવામાં સહાય કરી-તેમજ 
પ્રસતુત નિખ'ધ તેયાર થતે। હતો તે, વાંચવાતા, વિચાર્વાના અતે લખ- 
વાતા ખે મહિના દરમ્યાન પોતે અગવડ વ્હે!ર્‌ી લઇ, વધાવી લઇ, મ્હારી 
"સગવડે સાચવી-સૈ. પુષ્પાએ પણુ મ્હને અતુગૃષીત કર્યો છે* 

છેવરે આ પુસ્તક બનતી ત્વરાએ, કાળજી પૂર્વક તેયાર કરવા માટે 
શ્રી સાતાઘ્ય ગેસના સ'ચાલકોનો પણુ હુ' આભાર્‌ માતુ છું. 
શાઉન્ટ પ્લેઝન્ટ, 

અ'ધેરી ! 

તા, ૧૨-૧ -૩ર 


રમણ વકીલ 


મક” 


ર એમન 0 352 ,3 
5, 


મ 





“સવ. નરહરિલાલ વ'બકલાલ, એમ. એ; એલએલ. ખી. 
જન્મ. -- ર અવસાન. 
ઇ. સ. ૧૮૮૪ ઈ, સ. ૧૯૨૧ * 


ડિ 


1%, 1100790000, (| 1 પ 
1 201% 


1 11 
મકામ 


મર, 
8118111 


પ૩ 
અર્પેણુ 


11 
પ! 


1) ગંદ |) 


મ 


પ 
1 





જેના ન્હાલસોયા ઉછગે 


ખેલતાં 





પ 


1111 








્ા! 
પ! 


મ્હુતે સાહિત્યનાં સસ્કાર અને 


ક ડી 1111 1 
[110 


0 
1111 





સ્વપ્નાં લાધ્યાં 


તે પૂજ્ય પિતાને-- 





શ 110111 | 910 
02112૫1 





પ્ષ્ઠ 


૧૭ 
૧૯ 
૨૩ 
૨પ 
૩૧ 
૩૧ 
જગ 
પપ 
૫%૦ 
૬૦ 


૧૦ 
૧૦ 
૧૧ 
૧૪ 
૨૩ 
૩૦ 
૩૪ 
૪૩ 
ષ્‌ 


પક્તિ 
નાય્યકલા 
યૃપ 
છ 
૧૮ 
૨૭ 
દુ 
ર્રૂ 
૨૫ 
૧૭ 
પ્‌ 
૨૫ 
ઉરત-્ર 
ય્‌ 
૪ 
દ 
જ્જ 


શુહ્ટિપત્ર 


શુદ્ધ 


એમતે 
મળી 
તત્વસુ 
મર્તિમ'ત 
કાઉન્લુ 
પ્રજી 
પ્રાન્તિય 
બિભત્સ 
જીવનાં 
ફૃતધ્રિ 
પાપા 
સોભાગ્ય 
પળ 
અનિતીમાન 
મૂર્તિને 
વિજતિય 


બિયારાતો 
સ્વામિનાય 


શુદ્ધ 


એમણે' 
37 
સળ 
તત્ત્વસુ 
મૂર્તિમ્‌'તૃ' 
કાઉન્ટ લુ! 
પૂજી 
પ્રાન્તીય 
ખીભત્સઃ 


7 જવન, 


ફૃતધ્રી' 
પાપી 
સૈભાગ્ય 
પીળુ 
અનીતિસાતઃ 
મૂર્તિ 
વિજાતીય 
ખીચારાતો 
સ્વામીનાય 


તદુપરાંત જ્યાં “પત્તિ' હોય હાં “ પત્તી, ' ધિરન/' હેય ત્યાં 
“ધીરજ? અતે “નિવડે હય ત્યાં 'નીવડે' વાચવુ'. જ્યાં ટાઇપઃ 
તૂટી ગયા હેય અથવા અવુસ્વાર રહી ગયા હેય ફે વધારે પડતે. 
હોય લાં શુદ્ધ કરી લેવા રૂપા કરવી. 


'નાતટ્વડ્લા 


સાહિત્ય અતે નાટક 


સાહિત્ય એ માતવન્નૃતિતા માતસિક અતે સાંસારિક છવતતુ" 
શખ્દ્ચિત્ર છે, આ ચિત્ર લેખક ત્રણ રીતે દોરી શકે છે. 

(૧) પેતાતા હઘ્યતા સક્રમભાવો અતે મતના વિચારે! 
દર્શાવીને; (૨) બાલ્ર જગતની પરિસ્થિતિ આલેખીને; ( ૩ ) અથવા' 
પોતાના અંગત વિશ્રારો, આંતરભાવો અને બાલજગતની વિરોધી. 
પરિસ્થિતિ વચ્ચે થતા સધર્ષતુ' ચિત્ર દોરીને. 

સાહિત્યનો વિકાસ અતે ઉચ્ચતા પ્રજન-જવત ઉપરજ અવલબે 
છે. જેટલે અશે કે!ઇ પ્રજાનું છવન ઊંચુ અતે સ'સકારી હૈય તેટલે. 
અશે તહેતું' સાહિલ પણુ ઊંચુ અને સ'સ્કારી હેય, અર્થાત્‌, સાહિત્ય. 
એ પ્રજ-જીવનતુ' સચીપત્ર છે. કારેણુ જેવી રતે સાહિત્ય પ્રન- 
જીવનમાંથી ઉદ્ધ્ષ પામે છે, પ્રજનન જીવનથી પોષાય છે, પડાય છે;. 
તેવીજ રીતે અતે તેટલાજ પ્રમાણુમાં તે પ્રન્ન-છવ્રત ઉપર્‌ અસર્‌ 
કરી રકે છે, પ્રનત ૭વન ઘડી શકે છે, ઉચ્ચ બતાવી રાકે છે. 

નાટક એ સાહિત્યવું અગતયવું અગ છે; એટલે તાટક પણુ 
પૃન્ન-જીવનતુજ ચિત્ર છે. ભાપાના વિકાસ અતે વિસ્તારમાં, સમાજનું 
થિત્ર દોરવામાં, ત્હેના ચુણુ દોધતુ' વિવરણુ શરતે વિવેચત કરવામાં,. 
ઇતિહાસતુ' સમર્થન કરવામાં અયવા ઇતિહાસ અતે એતિહાસિક 
પાસ્નાતુ' વ્યક્તિગત દષ્ટિએ આલેખન કરવામાં, માતસશાસ્રના . 
સવ સામાન્ય તિદ્ધાન્તોતો સ્ટ્રેટ કરવામાં, માતવની પકૃતિ, સ્વભાવ 
અને ગુણુ રદાપતું' દર્શત કરાવવામાં અતે એ સર્વદ્દારા એક આદરે 
સમાજ, રાષ્ટ્ર કે વ્યક્તિઓનાં જીવન ઘડવામાં નાટક તેમજ નવલકથા. 
ધણે્‌। અગલને। ભાગ ભજવે છે. , 
૧૬૪૯૯: ક#્રચીમતજક મ ગ“ાસ ગ્રથાલય # 

તન સાજ્ત્યિ પશિપ્રદ 


૧૨ ] [ નાઢ્યકેલા 
નાટકની વ્યાખ્યા. 


નાટક શખ્દતી વ્યાખ્યા ( લક્ષણુ ) આપવી એ કઠણુજ નથી 
પૃણુ અશકય છે, નાટકની વ્યાખ્યા ધડવી એ ગતે મર્યાદાથી બાંધવા 
અરાબર છે, કાલકમે, માતવ વિકાસ સાથે નાટકના સ્વરૂપમાં ફેરફાર 
શતા આવ્યા છે અતે ભવિષ્યમાં સવિશેષ થશે, તે પ્રમાણે ત્હેની 
વ્યાખ્યાએ[માં પણુ ઉચિત ફેરફાર થયા છે. છતાં એક પણ્‌ એવી 
વ્યાખ્યા નથી જે સપૂર્ણ હોય અતે સર્જ પ્રકારનાં, સર્વભાષાનાં નાટકોને 
સામાન્ય રીતે લાગુ પાડી શકાય. ઉચ્ચ પ્રકારની સર્વ સાહિશકૃતિએ માં 
એવું કાંઇક છે જેને આપણે વ્યક્ત કરો શકતા નથી, માત્ર અતુભતરી 
શકીએ છીએ, ત્હેમાંથી અવણુતીય આનદ મેળવી શકીએ છીએ. વિશેષમાં 
આપણે કોઇપણુ સાહિલમૃતિતે વ્યાખ્યાથી મર્યાદ્તિ કરવી એ આત્મઅલ્પ- 
તાતુજ પ્રદ્શન છે; એપ કરવા જતાં આપણે સાહિત્યનું ક્ષેત્ર પરિમિત 
અતાવવાની ધષ્ટતા કરીએ છીએ, એના સ્વયભૂ વિકાસતે અવરોધીએ 
છીએ અતે ભવિષ્યતે માથે એ સીમા ઉલ્લધવાતો આરોપ મૂકી 
ઝએમતે બળવાખે[૨ કહેવાતું પાપ જ્હોરી લઇએ છીએ. 

પરતુ વ્યાખ્યા નહિ આપવાતો અર્થ એમ નહિ કે આપણે 
સાહિતયમૃતિતું મૂલ્ય નહિ આંકવું, અલબત્ત, એતો વિવેચતને! આવશ્યક 
ભાગ છે, એતો અર્થ એમ પણુ નહિ કે આપણે એનાં અગ- 
ઉપાંગ-અતે એમાં રહેલા આત્માતે ન તપાસવાં, એ વગર્‌ કલા- 
વિધાન તજ સંભવે પણ્‌ તેમ કરતાં આપણુ એનાં અગ ઉપાંગતે 
મુખ્ય શરીરથી જુદાં પાડવાનાં નથી. વાચકે, એક ચિત્ર કે મતિવુ' 
જવલેકન કરતો હોય તેમ-દૂર ઉભા રહી, એતા અવયવો એમના 
એમ જેવા જઇએ, તોજ આપણે એનાં ખરા સ્વરૂપમાં રહેલા 
સૌન્દર્યતે જેઈ શકીએ. બાકી, ચિત્રતે ફાડ] કે પ્રતિમાતે તોડી એના 
અગ ઉપાંગનાં સૌન્દર્ય કે લાવણ્ય, એની સઘનતા કે સપ્રમાણુતા 
જેવાતો અધિકાર કોધ્તે તથી. કારણું જેમ મુખ્ય શરીરમાંથી એકાદ 
અતે છૂટું પાડતાં તે જેમ ચેતનહીંત બતે છે તેમ સાહિત્યકૃતિમાં 
પણુ થાય, પ્રલેક સાહિત્યૃતિનાં અ'ગઉપાંગતો સ'બધ મવુષ્ય શરીરના 


સાટ્યકલા ] [-૧૩ 


અવયવો જેવો! પરસ્પર ગાઢ હોય છે. આપશે અમુક વ્યક્તિનાં નાક 
કે આંખ, હાથ કે પગ સુદર છે એમ કહી શકીએ, છતાં ખર્‌ા 
સૌન્દરયનુ ધોરણુ સમગ્ર અવયવોના સૌન્દર્યનાં સરવાળા કે બાદબાકી 
ઉપરજ રાખી શકાય. તેવીજ રીતે સાહિયકૃતિમાં પશુ કલ્પના કે વિચાર, 
ભાવ-ત્હેનુ' આરોપણુ વા આલેખન સુદર હેય, પણુ ખર જતાં એકત્રિત 
થએલી અસરજ મત ઉપર છાપ પાડી શક્દે છે. 


વિવેચકની વિપરીત મનેદશા 
વિવેચક્રા આથી એક પગલુ” આગળ જઇ શકે; અતે જેમ 
જાકટર દરદીના શરીરતી ચિકિત્સા કરે છે તેમ-પાસે ર૭ઠી-એતે અડકી, 
"દ્રે, ઉલટાવી તપાસી શકે. અને કયા અ'ગમાં દાષ છે, રોગ છે, 
તે કહેવાતો ત્હેમતો અધિકાર ખરો પણુ તેમ કરતાં પણુ થોડા 
વખત મારે એમને જૉકટરતો સ્વભાવ તજવે ઘરે; અતે જે ભાગ 
સુ'દર ઘાઢીલા કે મજબુત લાગતા હેય તે ષણ સાથે સાધે કહેવાની 
ગએમતી કરન છે. હજી સુધી આપણે યાં એ વસ્તુસ્થિતિ નથી આવી 
એ ખરેખર શોકજનતક છે. અંગત ઉપકારો કે અગત વૈમનસ્યતે સાહિય- 
1વવેચનમાં સ્થાન ન હોઇ શકે. અને જે દેશનાં સાહિયમાં તે જેટલા 
પ્રમાણુમાં વધારે તેટલે અશે તે દેરાતુ' સાહિલ પણુ નીચુ' હોય અતે . 
સર્વભોગ્ય પણુ ન ચઇ શકે; દાખલા- તરીકે એઓગસ્ટન સમયતાં . 
અગ્રિજી લેખકોની એવી કૃતિએ। તરફ વળનારા-તહેને પૂર્ણપણે સ્હમજ- 
નારા-અતે એમાંથી આન% મેળવનારા અત્યારે ઘણાં ઓછા હોઇ શકે. 
કવિ નર્મદ અતે કવિ દલપતનતા અ'ગત આક્ષેપો અને પ્રછારોમાં ત્યારતુ” 
ન્હાતુ' ગુજરાત રસ લઇ શકતુ હરે, પણુ અત્યારના ગુજરાતને એમાં 
આત'દ નત આવે, એથી કાંઈ લાભ પણુ ન થાય એ તે! રદેખીતુ'જ .છે. 
એટલેજ આાવુ' વિવેચન ચિરસ્યાયી નથી એટલુ'જ નહિ પણુ એ 
વપરીત મતેદશાના વિષથી ભરેલુ” છે. જેમ કાદવમાં પથરે। નાંખનાર 
નતતે છ'ટાય છે અતે પોતાની આગળ પાછળનાતે પણ્‌ યોડાધણુ ..- 
“છાંટા ઉરાડે છે તેમ અગત ઉપકારોથી દબાઈ સ્તુતિ.કરનાર, . * 


ક કન _ માઢયફેલા 
અગત અપકારેથી ઉશ્કેરાઇ તિલ કરતાર્‌ વિવેચક, પોતે નોચે! પડે 
છે એટલુજ નહિ પણુ એતા સ'બધીઓતી અતે વાચકોની મનેરત્તિને 
'પુણુ એ. પલટાવે કે, “એમાં પણુ વિષ ભરે છે; એટલે અશે એ 
- સાહિલનોજ નહિ પણુ માંવવજતતે રાગુ લેખાય. છતાં જે અમૃત 
“જોય એતે અમૃત કહેવું) 'એ પીવુ' અંતે પીવડાવવુ“એ જેટલું ઉત્તમ 
જે, એટલેજ અ'શે જે વિષ હોય તેને વિધ કહેવું, તે તજવું' અને 
ત્તજાવવુ' એ ઉચિત છે. ી 
નાટકનો હેતુ 

સાહિત્ય વિષયક વિદ્યા્થીતે સહજ જણાશે કે અત્યાર સૂધી 
ગુજરાતી સાહિયના ઇતિહાસમાં તાટકતો વિષય 'ગભીરતાથી કૈળવાયો 
નથી. એતું' સુખ્ય કારણુ એ'છે કે નાટકતુ' (ખાસ કરીતે રભૂષિનાં)' 
“લ્ય ઠી, ઘણુ' ખીચુ' અકાય છે. ઘણાએ ૬૯ પુસ્પોતે માટક એ 
નષ્હ સૉંભળલાંજ 'તિસ્કાર ઉત્પન્ન ચરે. હજ સુધી આપણે એને ક્ષણિક 
'ાન'દતોજ -વિષય લેખીએ છીએ. ધણા. ધોડા કલાની દદિએ નાટક 
તરક બેઇ 'શકે છે. 'ભાગ્ેજ આપણે એતે સમાજની સુધારણા “ક 
ગુતર્ધટતાના સાધન રૂપ પ્રોતીએ છીએ; જ્યારે ખરી રીતે ટક એ 
સમાજ અતે દેશ સુધારણામાં ધણો અગતતો ભાગ ભજવે 'છે-એમ 
સ્ાહિય વિષયક 'તિઠાસ સચવે છે. જે કલાને કેવળ “આત 
સાધ મોતીએ, જીવનમાં ચિતાભર્યા ખયાપારમાંથી છૂટી, માત્ર 'મતને 
શાન્ત કરવાના સાંષત રપ ગણીએ તો આપણે કલાની-ગભીરતા નયી 
ક્હેથજલા એ “સપણ છે. “મત્માતે દરોજતા 'થવંસાયમાંથી, 'સમય 
અને સંજેગાયી પર 'થવામાં 'મદદ [કરવી એ [કલાનો એક : હેતું છેક 
કલારીક 'લસવહંલમાં ' ભાવો 'અતે અવ્યક્ત 'વાંછતાએ, કલ્પનામાં 
જગતમાં મોતવ “માણી શકે 'છે. -કલ્પતા-પ્રદેશમાં આપણે વધા છે 
નંચી, છો જે 'થવા 'વાંછીએ છીએ તે"થઇ શકીએ 'છીએ. અને એમ 
ઝે 'મતેવાંષિતિ પ્રદેશમાં"વિહાર 'કરાવવો એ કલાનો 'એક'છેવું છે. 
તાછક પણુ બજ સોહિયવિષયે "માફક 'જંતાતે સમય અતે સન્ે- 


નઆટ્યકલા ] [૧૫ 
ગાથી બ'ધધાએલા આ જગતથી પર લઇ જઈ શકે છે, મન અને 
દયતે વિમલ ખતાવી શાકે છે. , 
પરતુ નાટકમાં એક એથીએ ઉચે। હેતુ સમાએલે! છે. નાટકતે! 
મુખ્યહેતુ નવલકથા કે ટુંકીવાર્તા માદક, જગતતુ' દિગ્દર્શન કરાવ" 
“વાતે।, જવનના ઉ'ડાણુને ભૈદવાતે!, ત્હેના ગૂઢ પ્રશ્ચોને ઉકેલ કરવાને, 
માનવહદયના સનાતન ભાજે વ્યક્ત કરવાનો અતે માનવ મનતેદશા 
આદ્લેખવાનો છે; નાટક ગે ઘણે અશે આંતરભાવ અતે કલ્પતારૂપી 
આંખોથી નિહાળેલુ' જગતતી વાસ્તવિકતાતુ' ।ચત્ર છે. આયરિશિ 
નાટકકાર “ પેદરેક કલમ ' કહે છે તેમ-- ી 


376 46 1૪7 & ૪6૫010 & વૈ [&10060્ત ૦૧11706808 1170 140૪ 
“00૫1. 1130 4#ંઇઇ ૪ પદ5 ૧ 1£₹80130 16/0£06 016 0: ૬10 ૦%110- 
“7485868 &ાવૈ &08 ૦009 106 1101૫16 15 ઘ ૫087: 40₹ ૦૫૪ 
શ૨110116101, 

-2%*૬/702 £0 2907008 175607. 
સમાનવજીવતમાંથી જે પ્રસગા મળે ત્હેતે આપણી માતસિક 
અને કાલ્પનિકદદિ સમક્ષ રજી કરવા એ નાટવકારતુ' કર્તવ્ય છે, 
વર્ડઝૃવર્થ જેમ કવિ માટે કહે છે તેમ નાટયકારમાં પણુ સાધારણ 
મતુષ્ય કરતાં છવત્ત વિચારણુ!ની કુદરતી બક્ષિસ વધુ તીત્ર હેય છે. 
રહેની અવલોકનશીલ આંખ, ભાવપૂર્ણુ હદય, અતે પૃથકરણુશીલ મત 
સાધારણુ મતુષ્ય ન નઇ શકે, ત અતુભવી શકે, ન નનણી રાકે 
ગમવા જીવનના સ્ત્રાભાવિક પ્રસગે! પણુ શોધી શકે છે, ત્ડેની દલપતા- 
શક્તિથી એમાં કાંઈક નવુ' ઉમેરી, કલાથી ત્હેમાં સમમાણુતા અને 
સુસંગતતા ઊતાર્‌ી એને સુદર બનાવી, આલેખી શકે છે. રસ્તામાં 
અનેક શિખારીએ હેય છે, પરતુ આપણું લક્ષ એ સર્વ તરેદ્‌ 
એચાતુ' નથી. પણુ જ્ધારેઃઆપણે રગભૂમભિ ઉપર એક ભિખારી ન્નેઈએ 
છીએ, ત્યારે તરતજ આપણી દણિ એના-ઉપર ઠરે છે. કારણુ નાટયકાર 

પોતાની શક્તિથી છવતંતી વાસ્તવિકતા તર આપણુ' લક્ષ, ખે'ચે છે, 


નાટક 'અને વાસ્તવિકતા 
વાસ્તવિકતા ( રિદ્ઠંડતઇ ) - એ આધુનિક નાટકેતુ' એક 


૧૬ ] [ નાટ્યકલઇ 
લક્ષણુ છે. ઇન્સન પછી બરનાર્ડે શોએ વાસ્તવિક પહ્દતિ ગ્રહણ ફરી. 
સાનવજીવનનાં ચિત્રમાં આપણુતે ર્સ લેતા કરવા એ નાટચકારતું 
કર્તવ્ય છે, પરતુ એક જીવત્ત ચિત્રતે-છ૧નથી કે જગતથી છૂટું પાડી 
હૈતી સર્વ વાસ્તવિકતા સાથે આપણી સમક્ષ રજી કરવુ” એ કલાકાર 
માટે પૂરતુ' તથી. જીવન એતે કલા હમેશાં એક અતે અવિભડત નથી 
છ્તાં. કલા ગમે તેટલી વાસ્તવિક હોય-જીવનની તે ગમે તેટલી નજ- 
દીક હેય છતાં એ જીવન સાથે તાદાત્મ્ય નથી સાધી શકતી, એડ- 
ચીતારાએ એક એવુ' સુ'દર જુલ ચીતર્યું' હતુ કે એક મધમાખી 
એને જુલ માની તે ઉપર આવી ખેડી. આ વાત આપણે સર્વ નનણીએ 
છીએ. છતાં જ્યારે રંગભૂમિ ઉપર નાટક ભજવાતુ' હોય અને દાખલા. 
તરીકે એક પ્રસંગમાં કોઇ ફર્જત કોઇ અતાથ સ્રી ઉપર અલાચાર 
કરતો હોય યારે આપણુતે સહજ ડુઃખ થાય એ ખર્‌'-પણુ પેલી 
નિરાધાર સ્રીને મદદ કરવા ર'ગભૂમિ ઉપર ધસી જવાતી ભૂલ આપણે 
નથી કરતા. કારણુ આપણે ન્નણીએ છીએ કે એ સલ નથી. ડંકાણમાં 
મધમાખી માફક ગમે તેટલી વાસ્તવિક કલાને પણુ જીવત માતવાતી 
ભૂલ આપણે નયી કરતા. સરસ રીતે ભજવાતા કરણુ પ્રસંગમાં પણુ 
સપણુને રસ પડૅ છે, એક ધકારતો આત'૬ મળે છે, કારણુ આપણે 
જાણીએ છીએ કે એ પસંગ ખરો નથી. જીવનના સત્ત્વને નાટકમાં. 
એક્ટું” કરવુ” એ નાટયકારતુ' કાર્ય છે; પરતુ તે માટે એતે પ્રસંગની 
પૃસ'દગી કર્યા પછીજ સ'કલના કરવી પડશે, જ્યાં સત્તત ખૂટતું લાગે. 
લાં પોતાની સર્જનશક્તિથી રસ અતે ભાવ ઊતારવા જેઇએ, આ 
ઉપરથી એટલુ તો સ્પણટ થશે કે કેવળ વાસ્તવિક અંશે ઉપર નાટકની. 
રચતા ત થઇ શકે. 


# ર્ીઆલીઝમ, રૉમેન્ટીસીઝમ અને ડ્લાસિસીઝમ 

જગત અતે જીવત જેવા હોય તેવા આલેખનારી કલાતે જે 

ણેના સમાનાર્થ રાખ્દ્ોના અભાવે અગેછ રાખ્હ્ઞેજ વાપયા જે. 

ર્જ્ડી સેઠી વરે રે શખ્દ્ માંટે પણ એ કારણેજ મૂળ શખ્દોનો ઉપયોગ કચેર 

છે. ગજરાતીમાં એનાં સમાનાર્ય શખ્દો આપવા કેટલાએક પ્રયાસ થયા છે; પણ. 
સળ રાખ્સોની વિભાવના એમાં ત આવતાં-સ્હને એ અધૂરા લાગે છે. 


નાટ્યકેલા ] [ ૧૭ઃ 
આપણે વાસ્તવિક કહોએ તે ઇબ્સન કે બરનાર્ડ શૈ એ ખેમાંથી. 
એકની પણુ કલા કેવળ વાસ્તવિક તથી. જીવનમાંથી જેવે। ને તેવા પ્રસગઃ- 
લઇ એને પોતાના વ્યક્તિત્વ અને કલ્પનાથી ૨ગ્યા વગર રજી કરવામાં, 
આવે, તો એને શુષ્ક બતાવવાતે! ભય રહે છે. એવા સાધારણુ-ક્રેવળ 
વાસ્તવિક પ્રસગે, લેખડની પ્રતિભાની છાપ વગર, અર્થહીન અતે 
ર્સહોનજ નીવડે. વળી નાટયકાર પ્સ'ગતી શોધ માટે કેવળ પોતાનીઃ 
આંખ ક્રે કાન ઉપર આધાર ન રાખો શકે. એમાં મન અતે હદયની 
મદદ આવશ્યક છે. નહિ તો એમાં કલ્પના, વિચારે, અને ભાવ. 
ખૂટતાં એની કલામયતા-એતુ સૌન્દર્ય-એને। ર્સ ઉડીજ «ય, 


ખર્તાર્ડી રો અને ઇખ્સત એ બન્નેની કલામાં વાસ્તવિક અ'શે' 
સારા પ્રમાણુમાં છે. રંગભૂમિના નિયમે। અતે ચાલી આવેલી પથાઓ 
-જેનાથી-નાટયસાહિત્યતો વિકાસ અટઢકથૈ હતો, તેને સહેલાઈયી 
તોડી નાટ્યસાહિલને એક નહિ તે બીજી દિશા તરફ એ બન્ને 
અસાધારણુ શક્તિ અતે ગતિથી દોરી ગયા-એ તે! એમની ફેતિએ।% 
ખૂતાવી આપે છે. એમતે માનવસ્વભાવનાં પૃથકરણુ અતે સ“્નેગોના 
ચીતાર્‌ આપ્યા છે તે પણુ વાસ્તવિક છે. એમનાં પાલે! વચ્ચેનાં 
સ'વાદો પણુ આપણને પ્રસંગોચિત લાગ્યા વગર્‌ ન રહે; છતાં એ 
અન્નેની કલા કવળ વાસ્તવિક નથી. કારણુ એમનાં પાત્રો, એ, શ્રી. 
સુન્શીર્ના પાલ્રા જેવાં, જગતમાંથી ચુ'ટી કાઢેલી વ્યક્તિએ। છે. જગતમાં” 
આપણુતે એવા મતુષ્યોતો ભેટા થવો અશડય નહિ પણુ મુસ્કેલ તે!' 
ખરજ. એ અસુક વ્યક્તિઓના સ્વભાવ અને આંતરભાવ, માનવ-* 
હદયના સનાતનભાવે માટેની આપણી વિભાવના ( €૦1૧૦૯[૦601 ) 
થી વિરુદ્દ નથી, છતાં આપણુને વાંચતાં કે જનેતાં લાગ્યા વગર નજ 
રહ કે એ સર્વ પાત્રોમાં કાંક અસાધારણુ છે, એમનાં પ્રસ'ગો આ 
જગતતા હોવા છતાં, દરેક મતુષ્ય માટે સુલભ નથી, વિરોષમાં એમનાં, 
નાટકોની વસ્તુ-અતે ત્હેની સંકલના પણુ તેટલેજ અ'શે અસાધારણ 
છે. આ અસાધારણુતાને લીધેજ બન્ને, રોમેન્ટીક પણુ કહેવાય. જે %& 
બરનાર્ડ શો ન્નૃતેજ અવાસ્તવિકતા અતે કૃત્રિમતા ઉપર પ્રહાર કરે 
છે, છતાં વાસ્તવિકતાના પાયા ઉપર્‌ ર્ચાએલી' એમની કૃતિએદ 


"૧૮ ] [નાટયકલા 


પણુ વાસ્તવિક તે! નજ કહેવાય. મી, બારકરની ફૃતિએ ઘણે 
અ'શે વાસ્તવિક કહેવાય, પર્‌તતુ કલાને કેવળ વાસ્તવિક ખનાવવારમાં 
“હેને શુષ્ક બનાવવાતો ભય રહે છે; અતે ધણે અશે મી. બારકરની 
કૃતિઓ શુષ્ક બની જય છે. જ્યારે જ્યાં વાસ્તવિક અશે વધી જાય 
-યાં મી. બરતાર્ડ શે પોતાની એક કે બીજ યુક્તિપ્રયુક્તિથી એ 
“ભય દૂર કરે છે. 

ફ્ેકાણુમાં, કહેવાનો હેતુ એટલોજ કે પૂતેક લેખકતી પૃતિમાં 
'રમેન્ટીસીઝમ અતે રીઆલીઝમ એ ખન્તે જાણે અજાણે ઊતરે છે, 
અતે એ બત્તેના સમપ્રમાણુ ઉપરજ કલાના સૌન્દર્યતો આધાર રહે 
જે,અગ્રેછ સાહિત્યકારોમાં શેકસ્પીઅર પછી એ ખન્ને તત્ત્વોવું સુદર મિશ્રણ 
કરવામાં ચાલ્સ ડીકન્સ અને બરનાર્ડ શો તા નામજ મે।ખરે મૂકાય. 

રામેન્ટીસીઝમ અતે રીઆલીઝમ એ બન્ને શખ્ક્ષ વિવેચનમાં 
જેટલા ઉપયોગી છે એટલાજ અસ્જુટ છે. એ ખત્તેતે થખ્દોદ્દારા 
સ્હમનજવવા એ ઘણ સુસ્કેલ છે. એ વિષયાંતર (વૉંટતટડડાં00) માં 
ન્વછુ ઉતરવા નથી ઈચ્છતો, ટુ'કાણુમાં, સાહિત્યમાં વા અન્યડલામાં એ 
બત્તે અશેો અવિભાજ્ય છે. કોઈપણુ સારો લેખક ખેમાંથી એકને 
તદન અવગણી તો તજ શકે. દરેક લેખકમાં-દરેક સાહિત્યકૃતિમાં બન્ને 
અશો વત્તા કે આછા પમાણમાં હોય છે, અને લેખકને મારેતા આ 
[વિશેષણો એટલે કે રોમેન્ટીક અતે રીઆલોસ્ટ એ અ'શોતા વત્તા કે 
એ!છા પ્રમાણુતે લીધેજ વપરાય છે. રોબર્ટ બ્રાઉતીંગ જેવો! રીઆલીસ્ટઢ 
“પણુ અમુક અશે રોમેન્ટીક છે અતે વર્ડઝ્વર્થકે શેલી જેવા રોમેન્ટીક 
-વિએ પણુ અમુક અ'રો રીઆલીસ્ટ છે. 

 રેપ્રેન્ટીક શખ્લતો અર્ચ વધું સપણ થવા માટે ડેલાસિકલ શખ્દ 

-રહુમજવો આવશ્યક છે. ( તે પ્હેલાં એટલુ' સપણ થવુ' જઇએ કે 
*હેલાસિકલ અતે ર્‌ીઆલીસ્ટીક એ બન્ને તદન ભિન્ન છે. ) ચાલતી 
આવેલી રૂઢિ તોડનારતે પણુ” આપણે રૉમેન્ટીસીસ્ટ કહીએ છીએ; 
*જ્યારે રૂઢિ પૂજકોતે આપણે ડલાસિસીસ્ટ કહીએ છીએ. સમ્‌પ્રમાણુતા 
-અતે વિશુદ્દતા એ ડ્લાસિકલકલાના સુખ્ય લક્ષણો છે. પ્રાચીન 
સાહિત્યના અર્યમાં પણુ આપણે ડલાસિક્લ શખ્દ ઘણીવાર વાપરીએ 


નોટ્યકેલા ] [ ૧૯ 
છીએ. એટલે પ્રાચીન સાહિયમાંથી લેવાએલી વસ્તુતે પણુ આપણે 
કલાસિકલ કહી શકીએ. 

એકજ લેખકની કૃતિમાં રોમેન્ટીસીઝમ અને રીઆલીઝમ મામૂક 
બન્તે આવી શકે. (પોપ કે ડ્ાઈડન જેવા ક્લાસિકલ કવિઓમાં 
રમેન્ટીસીઝમનાં ઘોડા અશે પણુ છે. ) ગુજરાતમાંથીજ થોડા દાખલા 
“લધએ. છ'દ વગેરેમાં પ્રથા પ્રમાણે ચાલનાર-વિચાર, ભાવ અતે 
કલાતુ' સમતોલપણુ-સમપ્રમાણુતા બરાબર ન્નળવનાર, ભાષાતી વિશુ- 
દ્વા અતે બીજી બાબતોમાં સ્વમતામ્રહી, થ્રી. નરસિંહરાવની કવિતામાં 
રમેન્ટીક અ'શે ઘણા છે. એમને કવિતાનાં ચાલુ બ્ડેણુમાં ન ધસડાતાં 
પોતાની નવીત કવિતાથી ગુજરાતી પદ્યસાહિલમાં નવી ભાત પાડી. * 
એમની કવિતાના અસુક ભાવ, વિચારો અને તે સર્વના આવિર્ભાવ અતે 
આલેખનની પદ્દતિ ગુજરાત માટે નવીજ છે. એવેો।જ ગઘ લેખકેમાંથી 
ઓને દાખલે। શ્રી. ગોવર્ધનરામનતે છે. એમના વિચારે! ઘણે અશે નતા 
અને સ*કુચિત હોવાથી એમતું વલણુ ચાલતી આવેલી રૂઢિ તરક 
હોવાથી એ ડલાસિકલ કહેવાય. પરતુ એમની કલામાં સમપ્રમાણુતા નથી, 
નિયમ નથી તેથી એમને એટલે અ'શે રૉમેન્ટીક કહેવા યથાર્થ છે. શ્રો. 
સુન્શીતે। ત્રીજે દાખલે! લઇએ. એમતે। દાખલે રોમેન્ટીક અને રીઆલી- 

૬ આ સ્થળે ડલાસિક્લને માટે “પૌરાણિક” શખ્દ મૃકવાને હું જરા 
“લલચાઉ' છું. કારણ પૌરાણિક એ 'સુરાણુ-પુરાતન-:પ્રાચીન ઉપરથી આવેલો 


-શખ્ટ છે. છતાં બીન કેટલાક લક્ષણો એમાં સૂચવાતા નથી એટ્લે એ લાલચ 
“જ#તી કર્‌ છું. 

# આ વાડેચ સ્હામે કેટલાક પોતાનો વિરોધ દશોવે, પણ એ સહાર અગત 
સત્તવ્ય છે. એ વિરોધ પણ્‌ વિપરોત મનેોદરાનુજ પરિણામ હોચ એમ સ્હુતે 
“તો લાગે છે. પોતાના સમચમાં ઘણા ઓછા લેખકે યોગ્ય માતને પાસે છે. 
ચાતાના જીવન કાળમાં ઘણા ઓછા મ્હાટા પુરષોની પ્રતિભાની કટર ચોગ્યરીતે 
કરાચ છુ. ઇતિહાસ સાક્ષો પૂરશે કે બનતા સુધી ગ્હોટા પુસ્ષોને ત્હેમના સમચ 
-તરક્થી અન્યાચજ થાય છે. ત્ડેના કારણ ગમે તે હેો-પણુ શ્રો, નરસિંહરાવ, 
શ્રી. ન્હાનાલાલ અને શ્રી. સુન્‍્શી, એ પોતાના સમય તરફથી અન્યાચ મળેલા ઘણા 
સેખકેમાંના થોડા છે. સ્હોટાના સ્હોટઢા અને ઘણા રાગુ હોચ, પ્રશ'સક પણુ 


તેટલાજ અને ત્હેવા હોય; પણ સસનિષ્ઠ'ટોકા અગત ઉપકાર અને અગતવેર 
જુલી ગયા પંછોજ થાય, અસ્તુ. રી 


૨૦] [ નાટ્યકેલર 


સ્ટીક તર્વનાં મિશ્રણમાં બરનાર્ડ શૈ કે ઇંખ્સનતે મળતો છે. જે એ ખે 
સાટે કહેવાયું એ શ્રી. સુન્શીના નાટકે અને નવલકથા બન્તેતે લાગુ પાડી 
શકાય, વાસ્તવિકતાના પાયા ઉપર્‌ ર્ચાએલી એમની યૃતિએ।માં પણુ ખતાર્ડ્‌ 
શૈ કે ઇંબ્સન જેવુ' મનસ્વીપણુ' ઝે તરગીપણુ' તરી આવે છે. શ્રી. 
સુન્શીમાં પણુ છવતની વાસ્તવિકતા અતે કલ્પતાતેો સ્વૈરવિહાર, વિચા- 
રોની સ્વતંત્રતા અતે મૌલિકતા દદિગેચર થાય છે. આ ઉપરથી એટલુ” 
તો! સ્પ૬ થશે કે થર. સુત્શીની કલામાં રીઆલીઝમ અતે રૉોમેન્ટીસીઝમતુ' 
સુદર મિશ્રણ છે. તદુપરાંત એમાં-( ખાસ કરીતે નાટકોમાં) ડલાસિકલ 
અ'રશૈતુ” પ્રમાણુ પણુ છેક તછીવું નથી. એ ધણીવાર પ્રાચીન ઇતિહાસ કે 
પુરાણુમાંથી વસ્તુ લે છે. એમના વિચારોમાં નથી, છતાં એમતી કલામાં,. 
નાટક અતે નવલકથામાં, સમપ્રમાણુતા જળવાઈ રહે છે, એટલે અશે એ 
ડૅલાસિકલ છે. 

ગુજરાતમાંથી રૉમેન્ટીક નામે શોધીએ,' તો શ્રી. ન્હાનાલાલ 
કવિતુ'જ પ્રથમ પદે મૂકાય. જે કે એમાં વાસ્તવિક અશે। નથીજ એમ નઃ 
કહી શકાય. પરતુ એમની ફલામાં રોમેન્ટીક અ'શેતું પ્રાળલ્ય એટલુ' બધું 
છે, કે, જે થોડાએક વાસ્તવિક અ'શે છે તે દઈ જાય છે. એમણે. 
એમતાં કાવ્યો અતે નાટકે! હ્રારા ગુજરાતને ધણુ'જ નવુ' અને અસાધારણુ- 
આપ્યું. જમીનતે અડડયા વગર્‌ ભાવતાસૃષ્ટિમાં કેમ ઊડવુ-અતે કેમ. 
ઊઠડાય છે-એ એમણે એમનાં જયાજયન્ત અતે બોન નાટકો દાશ' 
ખતાવ્યું. (પણુ એમ ઊંચે ઊડતાં-જે કે એમના પાત્રે। દુત્યવી મઢી જાય. 
છે, છતાં એમની દૃછિ ઘણીવાર પૃથ્વી ઉપર પડે છે, અતે એ દુન્યવી 
ટક્ય નનેતાં એ ઉપર પાત્ર ધણીવાર ટીકા કરે છે, આતે આપણે વાસ્તવિક 
અ'શ લેખી શકીએ. ) છંદના વજુબધ તોડવાની હિંમત ( ધૃણ્તા કહોઃ 
તો પણુ એમતે કે એમતી કલાને હાનિ થવાની નથી. ) એમણે પ્રયમ' 
કરી. રુજરાતને પઘ્યાત્મકગઘશૈલી ( બીન ભલે એને ગલાત્મકપઘ કહે )' 
પણુ એમણે આપી, આ ખધુ' ન્તેતાં રેમેત્ટીક લેખકોમાં એમનું પ્રથમ 
સ્થાન યચાર્થજ છે. ર 

આગળ જતાં પ્ડે્લા તાટયસાહિત્યમાં ડલાસિકલ, રૉમેન્ટીક વા 
રીઆઘસ્ટીક કેતે અને કેમ લેખવાં એ ખાબત ખે શખ્દ કહેવા જર્રનદ 


 “નાટ્યકલા | [ ૨૧ 


જ, ને કે એ માટ કઇ છેવટનો નિર્ણય આપી, એ ત્રણુ વચ્ચે અભેઘ 
“પાળ તે! નન બાંધી શકે. 


(૧) જે નાટકતી યોજતા પ્રાચીન નાટથશાસ્્રાવુસાર થઇ હોય, 
“જે નાટથકારે! પ્રાચીન નાટચકારોની કૃતિશતે તમ્તારપ ગણી તેતુ' 
વ્અતુકરણુ કરે, અથવા જે તાટથની વસ્તુ પુરાણુ કે પ્રાચીન ધતિહાસમાંથી 
નલૈવાઇ હોય એવા નાટચકાર કે નાટથતે આપણે ક્લાસિકલ કહીએ છીએ. 

(૨) જેની વસ્તુ અદ્ણુત અને અસાધાર્‌ણુ હાય અથવા જેતી 
ચોજના પ્રાચીન નાટથશાસ્રાતુસાર્‌ ન હોય શેતે આપણે રેમેન્ટીક 
કહોએ છીએ. 

(૩ ») જે નાટથની વસ્તુ જવનમાંથી લેવામાં આવી હોય અને જેની 
ત્૩કીકતો! અને કહેવાની રીત વાસ્તવિક હોય, અથવા કલ્પિત હોવા છતાં 
સામાન્ય હેય એતે આપણે રીઆલીસ્ઠીક કહીએ છીએ. 


નાટયકારતુ વ્યક્તિત્વ 

જેટલે અ'શે કલા એ સામાન્યજીવનતુ' ચિત્ર છે એટલેજ અ'શે એ 
કલાકારના માનસિક કે હાર્દિક જવનનું પણુ સક્ષમ સ્વરૂપ છે. આ 
પ્રલેક કલાકૃતિમાં કલાકારતુ' સ્વત'ત્ર વ્યક્તિત્ત તરી આવે છે. દ 
મવુષ્ય માકક કલાકારનાં વ્યક્તિતના પ્રકારતે! આધાર ત્હેના ક 
વિચારો અતે ભાવનાએ।, અતે ત્હેની આગળ પાછળના સ-ેગા અને 
વાતાવરણુના પરસ્પર સબ'ધ ઉપર છે; પરતુ સામાન્ય મતુષ્ય કરતાં 
કલાકારનો તે સ'બ'ધ વધારે વિશાલ અતે ગાઢો હેય છે. તેના ગહન અને 
1વિચારશીલ મન ઉપર અને ભાવશીલ, સુકુમાર હદ્્ય ઉપર અવલોકન 
અથવા અનુભવના આકર્ષણુ વા અપકર્ષણુ (1૨૯;ઝર્ણાંડાં03) ની અમર્‌ 
વધુ જલદી અને વધુ પ્રબલ રીતે થાય છે. એટલે એ યત્ત કરવા છતાં 
પણુ પોતાના અગત વિચારો અતે અંગત આંતરભાવોતે દબાવી શક્તો 
“નથી, અને એ સાહિત્યકૃતિમાં સહજ પોતાની મેળે પોતાતું સ્થાન લઇ લે છે. 

ને કે નાટક ગે બહુધા પરલક્ષી કલા છે, છતાં ગમે તેવા પરલક્ષી 
વિષયમાં પણ માશુસ પે!તાતુ' આત્મલક્ષીપણુ' છોડી શકતે। નથી, વિશેષ- 
માં માણુસનતતે ઉપદેશ આપવાની ટેવ સહજ હોય છે. જે જીવે એના 


૨૨ ] [ નાટયકલા. 
ઉપર પોતાતો અભિપ્રાય દર્શાવવાની કુત્હલતા પણુ કુદરતી હોય છે, 
તદુપરાંત નાટયકારના અગત અતુભવોતે પણુ એમાં સ્થાન હોઈ _શકે.. 
ફકારણુ કોઇપણ પોતાની જતને, પોતાના જીવનને ગમે તે પળમાં નજ 
ભૂલી શકે; અતે ધણીવાર એક વા બીજા સ્વરૂપમાં, પ્રત્યક્ષ રીતે કે પરેક્ષઃ 
રીતે નાટયકારના અગત અતુભવ પણુ અદર સમાઇ જાય છે. આ કારશે,. 
જે નાઢથ એ સામાન્ય કે અમુક મવતુષ્યના જીવનતુ' ચિત્ર હોય તે તે 
ચિત્રતાં ૨ગ અને ભાત નાટયકારનાં વ્યક્તિત્ત ઉપર્‌ અવલ'ખે છે. કારણુ 
કે નાટયકાર્દારાજ એ ચિત્ર આપણુતે દેખાય છે-સ્હુમજાય છે. એટલે 
તાટકદ્દારા નાટ્યકાર માનવજીવન અને સ્વભાવ સાથે પોતાનાં જીવન 
અતે સ્તભાવતું' પણુ દર્શન કરાવે છે. નાટયકાર એ એક ચીતારો છે. એ 
ચિત્રના પસગ લેવા તે માનવજીવન તરક્‌ વળે છે. પોતાતાં વ્યક્તિ(વ! 
તી આંખોથી એ પ્રસગતુ નિરીક્ષણુ કરે છે અતે એ જે જુવે છે હેમા 
પોતાતા વિચારે, ભાવતાએ, આંતર્ભાવો અતે અતુભવતુ' ચેતન પૂરી 
ગતે પુનર્જન્મ આપે છે. એ રીતે પ્રતોક નાટકમાં નાટયકાર-- 


જીવતતી ટીકા 


--આપે છે. એ ટીકામાં નાટયકાર પોતાડું દશિખિ'દુ રજી ડરે છે,. 
અતે એમ કરતાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે માતવ સમાજને ઉપરેરે છે. 
નોટકકાર માનવ જીવનમાંથી પસ'ગ લઇ, ગમે તેવુ' વાતાવરણુ ઉભુ કરે,. 
છતાં હમાં પોતાની કલ્પનાશડિતથી રગ પૂર્યા વગર એ પોતાતુ કાય 
નજ સાધી શકે. આમ હોતાં, તાટકકાર ગે પોતાતીજ ન્ડાતો સૃષ્ટિ રગે 
છે. પોતે રચેલો એ ઘોડા કે ધણાં-કાલ્પનિક કે વારતવિક આ પુસ્પોની! 
સૃષ્ટિમાં કાર્ય અને કારણુ હોય છે. આપણા જગતવું' એ સૂટ્મ અતે 
ન્હાતુ' સ્વરૂપ હોતાં એમાં પણુ વિરોધ અતે સ'ધર્ષ, આંતર્ભાત્ર અને 
ધગશ, વિચાર તર્ફ્‌' અને ક્રિયા, વિજય અને હાર, શુહ્દતા અને વિકાર- 
વિધિ અને અકસ્માત હોય છે. એમાં કદીક માનવનો. જગત અને હેતા 
સધા સાથેતો સબધ પણુ ઘણીવાર નાટકકાર નિરદેશે છે પછી એ 
માનવને સ્વતત્ર કલ્પે કે અનિય'ત્રિત અતિમાતુધીશક્તિના દૃયારહિત 
વિચારોના નિસૂપાય કાર્યસાધતરૂપ કલ્પે, એ એતા અગત સત્તવ્ય અતે' 
વિષયની અવુરૂળતા કે અનુગુણુતા ઉપર આધાર રાખે છે. હુ કાણુમાં, એની. 


થાટ્યકલો ] [ ર૬- 
ગએ સૃણિ છવન્ત છે અતે એના સર્જન મારે એજ જવાબદાર છે. 
એ સ્રણિ એની પોતાની છે એટલે એનાં વ્યક્તિતની છાપ ગમાં ઠર્યા. 
વગર્‌ નજ રહે, એથી એની પ્રકૃતિની અસર પણુ એને લાગ્યા વગર્‌ નજ 
રહે. જે દણિથી એ જવન અને જગત જુવે છે-ત્હેડું' એ શખ્દસ્વરૂપ 
હોતાં એને આલેખતાં પોતાની ટીકાની એકાદ પીછી ક્રેરવ્યા વગર પણુ 
એ નજ રહી શકે. અતે આમ હોતાં, જગત અને જવનમાં એને જે અર્થ,. 
તત્ત્વ અતે ઊણુપ જણાતાં હેય ત્હેને પણુ એમાં સ્થાત મળે. એ પોતાના 
અગત મભત્તવ્યતે અ'દર્‌ મૃકે છે, અને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જવનની. 
ટીકા ઘડે છે, નાટકદારા જગતને આપે છે. જે કે નાટકમાંથી એ શોધી. 
કાઢી જુદી ટાંચવી એ સહેલુ” કાર્વ તો નથીજ. આ રીતે પ્રત્યેક કલાકાર્‌ 
સાનવ-જીવનના દશ્પ્ન, અંગત વિચાર, પાત્રના કાર્ય અતે પાસ'ગિક ટીકા 
દ્વારા આપણુને કાંઇ વિચારવાતુ' આપે છે. પરતુ એ એનુ એકજ ધ્યેય. 
હોય તો ત્હેમાં એની કલાતે હાનિ થવાને! ભય રહે છે. 


નાટક એ ગભીર કલા છે 

નાટક ખર્‌' જતાં કલાતુ' ગ'ભીર સ્વરૂપ છે. નને કે ઘણીવાર 
નાટકના આ ચગુણુની અવગણુના થાય છે, ધણીવાર એમાં ગેરસ્હમજીતી' 
પણુ થાય છે. ગ'ભીરતાતે। અર્થ હાસ્યરહિત કે શુષ્ક નયી થત; પરતુ. 
એનાં મળ જીવત અતે ડલાનાં ગ'ભીર્‌ સાન અને ગભીર આલેખનમાંજ 
છે. હાસ્ય અને આન'દ ગએ જવનનાં અને કલાનાં પચ્છતીય અતે. 
આવશ્યક તત્ત્વો છે, અને તેમ હોતાં ગ'ભીર કલામાં પણુ એમને યોગ્ય 
સ્થાન અપાવાં ન્નેઇગ; પરતુ એ જીવન કે કલાનાં ધ્યેય તે! નથીજ. 
નાટકમાં એ ગંભીરતા ઊતારવાને પ્રયત્ન કરતાં ઘણા નાટયકારે। જવનની 
માત્ર કાળી ખાજી ઉપરજ ભાર મૂકે છે. જ્યારે કેટલાક અસ'ભવિત નહિ. 
પણુ અશડેયમ મસ'ગા ઉપજાવી, પાત્ર! પાસે તદન કૃત્રિમ વર્તન કરાવી,. 
આછકલા, અર્થહીન, હાસ્યાસ્પદ શખ્દો ખોલાવી, હાસ્યરસ ઉત્પન્ન કરવા 
પયાસ કરે છે. આ બન્ને પ્રકારના નાટયકાર ભૂલે છે. એક ગ'ભીરતાને 
અનર્થ કરે છે, ખીજ્ને ગભીરતાનો અવગણુના કરે છે. ડુકાણુમાં, નાટક- 
કરૃણુર્સપ્રધાન હોય કે હાસ્યરસપ્રધાન હોય, છતાં એ આનદ અતે સાન 
ખબન્તેતું વાહન છે એ ભૂલાવુ' ન નેઇએ. કલામાં ગભીરતાના અશ. 


"૨૪ ] [ નાટયકલા 
હોવા જેઇએ; પણુ તેમ કરવા જતાં કેટલાક એને કેવળ સાનતું' વાહન 
ગણી, ઉપદેજ્ઞાત્મક તત્વ ઉપર્‌જ વધારે પડતો ભાર મૂકે છે, આંગ્લ 
નાટયકાર સીં'જ કહે છેઃ-- 

306 વૈ 110 110 87101000 વૈ૦ટ8 008 806 ૦૫૫ 8૦ 
“હતઉર ૦₹ 00૪0 003110૪. 

“ખરૂ” છે, કે નોઢક એ નિખધ કે વ્યાખ્યાન માફેક ઉપદેશતું તથી; 
પરતુ આપણે જેમ જઇ ગયા તેમ કલા એ કલાકારના વ્યક્તિતવતુ' સૂદ્મ 
સ્વરૂપ છે. તે કલાકારની જગત જીવન કે અમુક અવુભવ પ્રભેતી આસક્તિ 
“3 અતાસડ્તિ રચિ કે અસ્ચિતું' આલેખન છે, આ રીતે કેધપણુ કલાકાર 
(( એ વાડયતા લેખક સીંજ પોતે પણુ ) ઉપદેશાત્મક અ'શની સદતર 
અવગણુના કરી શડયા નથી. એમ કોઈ પોતાના આંતરઅવાજને 
“છૂપાવી, પોતતાતીજ જાતને છેતરી રાકતા નથી, 


તાટકમાં વિચાર અને કલા 


આધુનિક નાટકો સુખ્યત્વે વિચારપ્રધાત હોય છે. એયી કરીતે 
-સામાજિડ, રાજકીય, ધામિક વા ઇતર્‌ વિષયક જવનતું' દષ્ટિબિદુ એમાં 
રજી કરાએલુ' હોય છે. નાટકમાં આ રીતે પણુ ત્રણુ ભાગે પાડી શકાય, 
-(૧) વિચારપ્રધાન (૨) કલાપ્રધાત (૩) વિચાર અતે કલાતું સપ્રમાણુ. 

વિચારપ્રધાન નાટકમાં પ્રથમ વિચારોતુજ ,ખોખું' તૈયાર કરી, 
મતે પોગ્યવસ્તુ શોધી, પછી એતા પ્રસંગોની સ'કલના, વિચાર સાથે 
-શુસ'ગતાથી કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારના અગ્રેજી નાટયકારોમાં મી. 
જ્હોત ગાલ્સવર્ધીજ પ્રચયમ ગણાય. ગુજરાતી નાટક્કારોમાં આપણે 
શ્રી. ન્ડાનાલાલને પંથમપદે મૂકો શકો, 


બોન્ત પ્રકારના નાટથકારો એટલે કે કલાપધાન નાટયકાર. એ 
!વિચારોને ગૌણુ ગણે છે, ધણીવાર એતી અવગણુતા પણુ કરે છે. પ્રથમ 
“વસ્તુ શોધી, એના આલેખન ઉપરજ એ સ'પૂર્ણ ધ્યાત આપે છે; 
“છતાં જણે અજણે પાતાના અગત વિચારો અદર આવ્યા વગર રહેતા 

નથી. આ પકારના નાઢયકારામાં અગે લેખકોમાંથી ઓસ્કર વાઇડ 
-અતે સીંજના નાસા આગેળ મૂકી શકાય. 


નાટ્યકલા ] [ શ્ય 

આધુનિક નાટકોમાં વિચાર અતે કલાતું' સમતે!લપણું જળવાળુ 
નથી, કાર્‌ણુ બાલક્રિયાને આપણે સાધારણુ રીતે ગૌણુપદ આપીએ 
છીએ, એટલે વિચારતો અર વધુ પ્રમાણુમાં આવ્યા વગર્‌ નજ રહે. 
છતાં ધણા સાધારણુ પ્રમાણુમાં એ સમતો(લલપણું ન્તળવી રકે છે, 
અતે એમાં આધુનિક અગ્રે નાટકકારોમાંથી તો મી. ખરતાર્ટ શેનેજ 
પ્રથમપદ અપાય, જે કે શેડસપીઅર્‌ જેવુ' એ સમત્તેલપણ્‌' નથી. 
શ્રી, સુન્શીમાં પણુ આપણે આ સપમાણુતા ઘણે અ શે નનેઇ શકોએ છીએ. 

ચ ત્રણુમાંથી કચો। પ્રકાર ઉચા લેખવે। એ અગત રુચિતે। ધશ્ચ 
છે. નીતિસૃની દણ્િએ વિચાર પ્રધાન નાટક ઉચુ લેખાય, જ્યારે ઝલા- 
વિધાયક કે ક્લાર્સિકની દણ્િએ કલાપ્રધાત નાટક ઉચુ લેખાય. છતાં 
છેલ્લે1 તિર્ણુય અગત રચિ કે અરુચિ ઉપર અવલ'બતે। નથી. સામા- 
ન્યતઃ અસુક નાટચકારને અસુક રૃતિમાં સળેલી સફળતા ત્હેના વિચારોની 
મોલિકતા, અપૂર્વતા, અને સુસ'બહ્ધતા-કલા સાથેની «હેતા વિચારોની 
અતુગુણુતા, ત્હેનાં ડલાકૌશલ્ય અતે-કલા, વિચારો અને ભાવના તાદાત્મ્ય 
ઉપરજ વિશેષ અવલ'ખે છે. એટલે જેમાં વિચારો અતે કલાની સપ્રમા- 
ણુતા જળવાઇ રહે એજ નાટકને હું તે ઉ'ચુ લેષુ. 


વિચારપ્રધાત નાટક 

અઝ્ુક નાટક કે નાટકકાર વિચારપ્રધાન હોઈ શકે પણુ ત્હેમાં 
જીવનનુ” દિગ્દર્શન ગૌણુ તો ના જ હોવુ' જઇએ; નહિ તો! કલા ઘણે 
અ'શે "ખામીવાળી થાય. સમાજ કે દેશ, ધર્મ કે નીતિ, અસુક વ્ડડતિઓ 
ક અસ્નુક રીતિએ। ઉપર પ્રહાર કરતાં નાટકકારે ઘણી સ'ભાળ રાખવાની 
છે. કારણુ એ વિચારે વ્યકત કરતાં જે એ કલાકાર મટી કેવળ 
વિચારક, સુધારક કે તતત્વજ્ઞ બનતી જાય તો. એટલે અ'શે નાટયની કલા 
રાષ્યુડત કહેવાય. નાટકમાં સ્વત'ત્ર વિચારો દશોવવાની છૂટ છે; ચાલુ 
વસ્તુસ્થિતિ- સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય વા અન્ય વિષયક-ઉપર્‌ 
પ્રહાર કરવાનો અવકાશ છે. પણુ તે સદા નાંટકનાં વસ્તુ અતે પાત્રા- 
લેખનથી ગોણુજ હોવા જેઈએ. કાર્ણુ બહુધા એ વિષષો વિચાર્કતા 
જ, નૌતિસુ કે તત્વના છે, સ'પૂર્ણ્‌ અ'શે કલાકારના નથી. ( શ્રી. 
સોવર્ધતરામ કે કવિ શ્રી, ન્ડાતાલાલના વિચારોની મ આજુ” 


શ * 


શહ] [ નાટ્યકલદ 


જઇ આપણે એમની પ્રસશા કરીએ, છતાં એમતાં પાત્રાલેખનતી 
અસ'બહ્તા અતે વાર્તાના રસમાં થતી ક્ષતિની આપણે છેક અવગણુના 
નેજ કરી શકીએ. ) અમુક સમયતુ-અથવા સંમકાલીન-સામાછીકછવને. 
બતાવતાં નાટ્યકારે સામાજિક ઇતિહાસકાર થઈ જવાતુ' નથી; વછે 
લક્ષ તે સમય ઉપર્‌ ન આપતાં માતવહદયનાં સતાતત ભાવોના આધ્ષે- 
ખત ઉપરજ આપવાતુ' છે. નાટકકારો અસુક સિધ્ધાન્તતે! સ્ફ્ોટ કરવા 
જતાં કલાને ગૌણુ ખતાવી દે છે, નાટકતે પોતાના વિચારે! પ્રદરિષત 
કર્‌વાતુ' સાધન માત્ર માતે છે. આવા નાટયકાર અતે ત્હેમતી કલા ખહુ 
ઉચા ત હે રકે એ ખર્‌' કે?-- 
જ્યોર્જ ખરતાર્ડ શે 

-્તાં ધણાં ખરાં નાટકોમાં એકાદ સિધ્ધાન્ત-ડયાં તો! વિજ્ઞાનને, 
અર્થ્શાસ્રતો, રાજ્યતીતિતો, સમાજયાસ્તો કે તત્તજ્ઞાનનો ઉરે. એ 
પણુ ખર્‌ કે શોના પ્રભેક નાટકમાં એમતો ખુદ્ધિવાદ તરી આવે છે; એ 
એકેએક વિષયને કે પસગને-પાત્રતે કે એનાં કાર્યને દિવ્યચક્ષુ કે ચર્મ- 
ચક્ષુથી ન જેતાં, માનસિકચક્ષુથી નિહાળે છે. છતાં એ જેટલે અશૈ 
ખુદ્દિવાદી કે વિચારક છે એટલેજ શો કલાકાર છે, એ ખરેખર 
ડુસ્સાધ્યજ છે, અને એમાંજ શોની પ્રતિભાનો મભાવ છે. એ સપ્રેમાણુ- 
તાતે લીધેજ સાહિલજગતમાં એ અત્યારે આસ્થાન ભોગવી રલ છે. 

એ પણુ ખરૂ' છે, શે ધણીવાર કલાતે ગૌણુપદે સ્થાપે છે. કારણુ 
એમતે હેતુ ઉષરેશાત્મક છે. જગતને સધારવાની એમની ધગશ અતિ 
તીત્ર છે. ( આજ કારણે એમની પ્રતિભા શેડસ્પીઅર કે સોફ્રેકલીસ, 
ભાસ કે કાલિદ્યાસ આગળ કાંખી પડે, થોડાએક સૈકાએ પછી એમનાં 
તાટયોમાં રસલેતારની સખ્યા એછો ચશે; જ્યારે શેડસ્પીઅર કે 
સેક્્ેડલીસ, ભાસ કે કાલિદાસનાં નાટકે-જેની રચના માતવ-હૃદયનદ 
સનાતન ભાવો ઉપર્‌ થએલી છે હેતું' તેજ હિરા માકેક લ્તિપ્રતિલ્નિ 
જૂતાં થતાં વધતુ' જય છે, અતે એ વધતું જશે, ) શે ધણેઅશે 
ઉપદેશક છે, અને એ સ્હમજે છે કે ઉપદેશ માટે નાટકશાલા એ સાર્‌, 
સુગમ અતે સચોટ સાધન છે સાધે સાથે સાક્ષાત ઉપદેશ કરતાં, 
મીદી મજ્કરીદારા અપાએલે! ઉષદેરા વધુ અસરકારક તીવડી રકે એ 


સાહ્યકલા ] [ ૨૪ 
પણુ એ બહુ સારી રીતે સ્હુમજે છે. રોતા નાટકોમાં જે કે આપણે 
હાસ્યરસ વધુ પ્રમાણુમાં નથી ન્નેતાં, ઉલટાં આપણુતે એ કોકવાર 
વધુ પટતા ગભીર લાગે છે. કારણ સેમનાં નાટકોમાં “લ્ુમર' કરતાં 
“વિટ? * ઘણાં વધારે પ્રમાણુમાં છે, અને એ અદભુત શક્તિથી એ 
“ એન્ડ્રોકલીસ” કે “ટેનર? જેવુ' પાત્ર સઈ થકે પણુ શેકસ્પીયરના 
“ફૂાલસ્ટાફ્‌ ? જેવુ પાત્ર સર્જવુ' એ એમની પ્રતિભાવાળા મનુખ્ય માટે 
પણુ અશક્ય છે. ગેમની આ “ વિટ” ની શક્તિ અને ત્ડેનો ઉપથોગન# 
એમની કૃતિઓને દોષયુક્ત થતાં બચાવી લે છે. આપણે જેમ ન્હાના 
બાળકોને ચ્કા કે એવા કોઇ મીઠા પીણા સાથે દવાની ગોળી ગળાવી 
દઇએ છીએ, તેમ શે! ગેમના વાચકે કે બૈક્ષકેતે હસાવી, “ વિટ ' ના 
એકજ ઘુ'ટડૅ ઉપદેશની કડવી ગોળી ગળાવી દે છે. કારણુ એ 
ક્હમજે છે કે જગતના પુખ્ત ઉ'મરતા માણુસે।માંથી પણુ પચાણું 
ટકા મતુષ્યો-માતસિક વિકાસમાં અને સ્ડમજ રાક્તિમાં-ધાળક જેવાજ 
હોય છે; અતે ત્ડેમતે ગમ્મત સાથે સાત આપવામાં આવે તોજ તે 
સફળ નીવડૅ. ધણાં વર્ષો પ્હેલાં એમણે લખ્યુ હું. 

2 ત્તઘઇઇ 1000ઠુત1%0 88 €૬0 ઉઊ૦€ 41ઉભાઉ પતર તત, 
814 3 208056 1011 07 907% ૦0607410105] ઝો 14 472 6૦ 
101ત 110 ૪૦વળાળ# ટઇ૦88 5001 908૫6 2405112 04 110 ક૪7612. 
801॥0ં8 ૦1 પછ 107૯વં 1%8001. 

અને એમણે ને કહ્યું છે તે એમણે સફળતાથી સાધ્યું' છે. 
જવન તરક એમણે પોતાની કરડી છતાં જૂહ્મ નજરથી નેયુ' છે, 
તે સર્ન્યું' છે. એ પણુ ખર્‌' કે એમણું ધણુ ભાંગ્યું છે, છતાં જ્ય 1 
ભાંગ્યું છે યાં કાંઈ નવું ઘડી એમણે ગોઠવ્યું છે; એમાંજ એમની 
સર્જનશક્તિ છે, કલા છે. એમણે માનવહદયના સનાતન ભાવે। આલેખ્યા 
છે એટલુજ નહિ પણુ માનવજાતિ માટે પોતાની સ્વતત્ર જીવન શીલ્સૂફી 
એમણે ધડી છે, એમાં એમતે અચળ શ્રધ્ધા છે. ભલે એ સ'પૂણુ” 
નહિ હોય, છતાં માનવના માનસિક વિકાસમાં-પ્રગતિમાં એમને 
કાંઈક હિસ્સે! છે. એ પોતાના ઝેરયી ઝાડતે સડો કાઢી શકે છે એટલુ'જ 
નહિ પણુ વાદળાં માકક એનાં મળાર્માં પાણીનું સિશ્વત પણુ કરી શકે 
છે. આમ પોતાની વિનાશાત્મક ભામતી કૃતિએવડે પણ એમણે પોતાની 

*« હમર” હદચભાવમાંથી જન્મે છે, ન્યાર્‌ે “ વિટ” મનમાં ઉદ્ભવ પામે છે. 


[૩૦ ] 1 નાટયકલા 

સામાન્ય જતસસુદાયમાંથી પાત્ર! પસદ કરવા મારે યુરીપીડસ 
જેવો સમર્થ નાટકકાર સખત ટીકાતે પાત્ર થયે! હતો. એયી ઉલટુ' 
હમણાં હમણાં, શ્રીમત વર્ગમાંથી પાત્ર લેવા માટે અતે સામાન્ય જન્‌- 
સમુદાયતે હાસ્યાસ્પદ સ્થિતિમાં ચીતરવા માટે રોકસ્પીઅર નહિ વાંચવો 
એમ કહેતારા પણુ માલમ પડે છે. સામાન્ય જતસમુદાયમાંથી પાતો 
પસ'દ કરવામાં ગ્રીક લોકોતે કલાના નિયમોનો ભગ લાગત હતો એટ- 
લુંજ નહિ, પણુ એ લેકે એતે કલાતું અપમાન લેખતા. આપણે લાં 
પણુ અસલ એવુ'જ કાંધ વલણુ હતું. ડલ્લાસિક્લ વિવેચનની દણિએ 
સામાન્ય મતુષ્યને શ્રોતા શિવાય બીજ કોઇ રૂપે રંગભૂમિમાં આવનાતો 
અધિકાર ન શતો. એતી પ્રકૃતિ પ્રમાણે એતે વીરકાવ્ય્તાં કે ટ્રેજેડીનાં 
સુખ્યપાત્ર તરીકે નજ આલેખાય, કાવ્ય એનાં મુખમાં ન શોભે અતે 
નાટથતી કલાની દણિએ કિંમત ધટે છે, એમ એ લેકે માનતા. 
કારણુ એના આંતરભાવ અને વિચારો, એતાં સામાજિક સ્થાન પ્રમાણે 
આછકલા અતે સ્થૂલ હોય, આ મત કેવળ શ્રીમ'ત વગંતુ', સાક્ષરોતું ન 
હતું. પરતું તાટયના નિયમ અતુલ્લધનીય છે એમ માનનારા વિવેચ- 
જાતુ હતું. રાજવ'શી, ધર્માયાર્ય, કે અમીરવર્ગ'માંથી તે વખતે બહુધા 
સુખ્યપાત્રો। લેવાતાં ( ટ્રેજેડીમાં અતિમાતુષીપાત્રાતો ઉપમોગ પણુ અતિ 
ટથી મતે); એવું કારણુ એમતાં સામાજિક સ્થાન કે સત્તા ન હતાં, 
તરતુ સાધારણુ રીતે એમનો જીવનકાર્યો માનવપ્રશ'સાપાત્ર લેખાતાં, 
જમારે જ્યારે સામાન્ય વર્ગમાંથી પાત્રો લેવાતાં યારે તે ઠૈઠામશ્કરીના 
વિષય ખતતાં એટલુજ નહિ પણુ એમનાં તરક અભાવ અને તિરસ્કારની 
નજરે જેવાવું. આ રીતે સામાન્ય જીવન કે સામાન્ય પાત એ નાઢ- 
કના વિષય કે સાધન ન હતાં. આથી ઉ'ધુજ વલણુ, અત્યારે આપણે 
જોઇએ છીએ. ઉભયપજ્ષે ગુણુ અને દોષ ખન્ને છે કારણુ ખેમાંથી 
એક્તે પણુ નિયમ તરીકે ગણુતાં પાત્રસણ્તુ' ક્ષેત્ર પરિસિત થાય. 
જયાં જે યોગ્ય લાગે ત્યાં (હેતાથીજ ચલાવી લેવુ' ન્નેઇએ, પછી તે 
રાય હાય કે રક હોય, ગુણુવાન હોય કે રોષયુડત હોય. નાટકમાં અમુક 
વર્ગતાંજ પાત્રો જેઈએ એવા જડ નિયમથો નાટકને ખાંધી લેબુ' અતે 
શ્મેમ માતવતી સજતશક્તિને રોકવી, એ નદીના પ્રવાહ આડે પાળ 
અઆંધવા જેવું છે. 


નાટ્યકેલા [ 1 ૩૧ 


અત્યારની સામ્યવાદી પ્રદૃત્તિથી આપણાં મત અને દષ્ટિ જેટલાં 
વિશાલ થયાં છે તેટલાંજ સ'કુચિત પણુ થયાં છે. સામ્યવાદતે સાહિત્ય 
સાથે અતે તે પણુ નાટકનાં પાત્રાલેખન સાથે એટલે ગાઢો સ'બ'ધ ન 
જય, અને હોય તો તે સાહિત્યને માટ ઇચ્છનીય અતે લાભદાયી તે! 
નથીન. આધુનિક નાટકોમાં આપણે-પ્રાચીન નાટકોથી ઉલટું -રાનએ।તે 
તેમજ ઊચા વર્ગના પુસ્ષોતે મૂર્ખાધ્રનાં મતિષ્મત સ્વરુપ સમાં નેઇએ 
છીએ. ને કે આ વાસ્તવિક છે એટલે આપણે તે સાથે સમત થઇએ; 
પણુ જે એમાં સામ્યવાદનાં બીજ હોય તે! જરૂર તે ઉચિત નથી. 

ઉભયષક્ષે સ્હમજવુ' જેઇએ કે કલાકારતે મન રાજા કે ૨ક 
સરખાંજ છે. કલાકારની દૃષ્ટિ હમેશાં સર્વને સમભાવથી નહિ તો શએ 
ચોગ્યભાવથીજ જાવે છે. જેતે માટે જેટલુ' યોગ્ય હોય તેટલું «હેને 
આપવુ, જે જેવા દેખાતા હોય ત્હેવા ત્હેમતે ચીતરવા-એ કલાકારનુ' 
કર્તવ્ય છે, અતે કલાકાર એમને પોતાની મનઃસૃષ્ટિમાંથી ઊતારે છે 
એટલે જગતની હીલચાલો પ્રતયે ન્નેઇશ્મે તે કરતાં વિશેષ લક્ષ આપવુ' એ 
એતે માટે આવશ્યક નથી. 

રોડસ્પીઅર જેવા સમર્થ અતે અદ્તિીય સર્જકને શ્રીમ'ત વર્ગના 
ભાટતે નામે એળખવાની-સ'બોાધવાતો ભૂલ કે ધૃષ્ટતા કોઇ સામ્યવાદી 
કરી શકે, સાહિત્ય વિવેચક નજ કરી શકે. કારણુ એને પોતાતે ઠીક 
લાગે એ વર્ગ્ગમાંથી પાત્રો લઇ ત્હેમનાં વિકાસ અને કાર્યા, સ્વનાવ અને 
શક્તિ બતાવવા એજ કલાકારને હેતુ હોઈ શકે; અતે તેમ કરવા જતાં 
એના ઉત્તમપાતે। અમીર્વગમાંથી આવે તો તે એક સાહિત્ય- 
[વિષયક અકસ્માતજ લેખાય. કાઉન્લુ રાલસ્ટાય જેવા સાહિત્યકાર, 
અતે વિચારશીલમહાત્મા પણુ ને આ કારણે રોડસ્પીઅરને અન્યાય 
કરે તે! તે વિવેચકની વિપરીત મતેોદશાતુ'જ પર્ણિ।મ કહેવાય. 

રેજેડીકારનો હેતુ ઉત્તમપાત્રા આલેખવાતો છે. એમનાં ચાસ્ત્રિ, 
એમનાં સ્વભાવ વ્યડિતિત્ત 'ે કાર્યમાં કાંઈ ઉન્નત હોવુ' જોઇએ. એ પાલો 
સમાજના અસુક ભાગમાંથી નથી લેવાતાં પણુ ટ્રેજેડીકારના વસ્તુ કે 
જૈતુને મે।ગ્ય હોય તેમ ત્ડેની મનઃચૃષ્ટિમાંજ ત્હેમતા જન્મ થાય છે. 
જેઠી મારે અમીરવર્શમાંથી પાત્રો લેવાવા જેણએ -એ નિયમ તરીકે 


૩ર ] [ નાય્યકલા 
ડીક નહિ હોય તોએ પ્રથા તો છેજ. સામાન્ય જનસમુદાયમાંથી 
સુખ્યપાત્રો લઈ હજી સુધી કોઇ મહાનટ્રેજેડી લખી શ્કયુ' નથી,. 
ગેટલેજ એ પ્રથા તિયમતુ' સ્થાત ભે।ગવે છે; અતે નાઢયડલાની દૃષ્ટિએ 
જતાં એમાં સતા અશ પણુ સવિશેષ છે. ટ્રેજેડીમાં અસાધારણુ 
સ“ેગા ઊભા થવા જેઈએ, જે અસાધારણુ મતુષ્ધોતે માટેજ હોય, 
એમને ધણાં અને મ્ડોટા રાજુએ જેઈએ, જે કેઈ મહાન પુરુષનેજ 
હણ શકે. ઇ”્સન અતે ખૂરતાર્ડ શૈ જેવા સામાજિક તાટકકારે) 
સામાન્ય વર્ગમાંથી પાત્રો લે છે એ ખરૂ; પણુ એમનાં પાવે! તદન 
અસામાન્ય હોય છે, અને આખા માતવસમાજમાંથી એમતે ઘણી 
કાળજીષીથી એમની યોગ્યતા પ્રમાણે ચુ'ટી કાઢવામાં આંવે છે. વૈજ્તાતિક 
દૃષ્ટિએ માતવરવભાવના અભ્યાસના નામ નીચે બરતાર્ડ શે ડેવ! 
વિચિત્ર-અસાધારણુ અને ઉજ્જ્વલ પાત! પસ'દ ડરે છે, એતે દેખી- 
તુજ છે. આથીજ ધણે ભાગે ઈંબ્સન અને બરતાર્ડ શેના પાત્રો અતિ" 
મતુષ્ય છે, કારણુ સામાન્ય પાત્રેતું' તાટક એ સામાન્ય કેટિતુંજ હોય,. 
નાટકતે ઉચ્ચ બતાવવા, મહાન બતાવવા, પાત્રો પણુ ઉચ્ચ અતે મહાન 
(કેવળ સામાજિક દષ્િએજ નહિ ) જેઇંએ. એમાં પણુ વસ્તુને યે.ગ્ય. 
અસાધાર્ણુતા જોઇએ. / 


ર ધિ જિ તન 
બીજે કોઈ પણુ પ્રશ્ન ચર્યવા પ્હેલાં એક બાબત ઉંપર યેહ 

કહેવું ઉચિત લાગે છે. એ વિષયાંતર તે। નથીજ. 

અનુકરણ 

માતવ એછે કે વત્તે અશૈ અતુકરણુશીલ હોય છે. અને એ 
અતુકરણુ કરવાતી ટેવ ધણીવાર માતવવિકાસની આડે આવે છે. નાટકના 
વિકાસમાં પણુ એ અતુકરણુશીલતા આડે આવી છે એમ ઘૃતિહાસ સાક્ષી. 
પૂરે છે. ગુજરાતી નાટકના ઉદ્યકાળમાં ડયાં તે! સસ્કૃત નાટકના ભાષાં- 
તરો થતા કે જૂતા તમૂતાતે આદર ગણી ત્હેતા અતુકરણુ ચતાં, હુંજપણુ 
એ પ્રયા ચાલુજ છે. વધુમાં અતયારે યુરોપીઅનનાટકનાં અતુકરણુ ચવા 
જાંડયાં છે. જે કે રુજરાતી સાહિત્યમાં એ અપૂર્વ લેખાય, પણુ એક હરે. 
એમાં મૌલિકતાના અતે અપૂર્તાના અશ ધણુ! એછા હોય છે, પાર્સી,. 


નાટ્યક્લા ] [ ૩૩ઃ 
ગુજરાતી નાટકમાં આ સ્પજ્પણૅ તરી આવે છે. રંગભૂમિ ઉપર. 
ભજવાતુ પ્રતેક નાટક એ અમુક ચાલી આવતી પ્રણાલિકા પ્રમાણેજ 
તૈયાર્‌ થાય છે, અને ભજવાય છે. ગ્રીક, લેટીત, સ'સ્કૃત, ફ્રેન્ચ અતે. 
અગ્રેછ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં પણુ એક એવે કાળ હતો જ્યારે 
અપૃર્વતા કરતાં અતુકરણુ વધુ લોકપ્રિયતા ભોગવી રહું હતુ. પણુ એ 
પજ્નએ।એ થોડે કે વતે અ શે, પોતાની મૌલિકતા અતે અસ્મિતા નળવી. 
રાખી હતી. હજી ચુજરાતી નાટયસાહિત્યમાં એ વિષે ખરેખર શે।ક-- 
જતક સ્થિતિજ છે. આથી હુ' એમ કહેવા નથી માંગતો કે અતુકરણુ 
તાજ્ય છે. પરતુ અતુકરણુ કે પ્રયાપૂનન એ આત્મ અપૂવંતાની! 
ઊણુપનુ'જ લક્ષણુ છે. એતો અર્થ એમ પણુ નહિ કે કેઇઇતું' સારૂ' હોય 
હેતુ' આપણે અતુકર્ણુ ન કરવુ'. પણુ તેમ કરવા જતાં પોતીકુ' વ્યડિત્ત્વ. 
આપણે ગુમાવવાડું નથી. સાહિત્યમાં અસુક અ'શે અતુકરણુ આવશ્યક 
છે એટલુ'જ નહિં પણુ અનિવાર્ય છે; પરતુ એ અધ અને અવિચારી 

ન હોતાં કૃતિને અતુચુણુ જઇએ. પ્રકૃતિને વિસારે પાડી, ભૂતકાળમાં- 
અધશ્રદ્ધા રાખી, પોતાના આત્માને છેડી ચાલતી આવેલી પ્રથામાંથી 

ગ્રેરણ7ા મેળવનાર કદીપશુ ઉશ્ચકોટિતો સાહિત્યસજક ન થઈ શકે, 

પ્રબેક સાહિત્યકૃતિમાં કર્તાતુ' તોષ્યું વ્યડ્તિત્વ હોય છે, ત્હેતા વિચારોની 
અપૂર્વતા હોય છે, કાંઇ પણુ અદ્ભુત નહિં, તોએ અસાધારણુ તો. 
હોય છેજ, સરસ્વતીચ'્રના હાસ્યાસ્પદ અવુકરણે કાંઈ એછાં નથી 

થયાં. એકજ નતનાં પાત્રો અને પ્રસંગો ઉપર ર્ચાએલી નવલકથાએ।,. 
ટુકી વાર્તાઓ કે નાટકો કાંધ ઓછાં નથી. એ સર્જ સર્જનશસ્તિનીઃ 
ઊણુપજ ચચવતા લાગે છે. રૂઢિપૂજકો ભલે એમાં સ'તોષ કે આનદ. 
માવે, પણુ એટલું તે! સાચુ'જ છે કે મળાકૃતિએના તેજ આગળ. 
એ અતુકર્ણાનાં તેજ આછાં લાગતાં, સમય સ્હામે એ ટકી નજ શકે. - 


એકજ પ્રકાર્તાં નાયકો અને નાયિકાઓ રૂપ અને ચુણુના ભ'ડાર્‌. 
સમાં પ્રતોક પ્ર્નનાં નાટયસાહિત્યમાં _ સ"ખ્યાબધ છે; અને તેવાંજ' 
શદે-પાત્રો, દર્ઝુણુ અતે કપટના' મૂતિમ'ત સ્વરૂપ સમાં પણુ તેટલાંજ' 
છે: અમુક આદર્શ કે વિચાર ઉપર ર્ચાએલાં, સદદયુણુની વકાલત કરતાં' 
નાટકો ફે નવલકચાએ। પણુ અસખ્ય છે. એ સર્વથી આપણે ધરાઇ” 


-૩૪ ] [ નાટ્યકેલા 
ગયા છીએ. આપણે સાહિત્યમાં કાંઇ ન જેએલુ', ન જણેલુ' છતાં 
"જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતુ' એવુ' કાંક માંગીએ છીએ. માનવજાતિ નવા 
મારે સદા ભૂખીજ હોય છે, એને જે સારી રીતે પોષે-સતોષે એજ સફળ 
કલાકાર, કારણુ, વાચક કે શ્રોતાવર્ગ માં વિસ્મયતે। ભાવ જમ્રત કરવો એ 
કલાકારતું કર્તવ્ય છે. અતુકર્ણુશીલ કલાકારો કદીપણુ માતવહેદયમાં 
[વિસ્મયતે। આ ભાવ ઉત્પન્ન તથી કરી શકતા; એટલે અ'શે એ કલાકાર 
મટી સામાન્ય મતુષ્યજ થઇ રહે છે. 


અર્થાત્‌ , આપણે હવે એકજ જાતનાં નાટકો નથી જેધતાં. રગભ્‌મિ* 
ની એકજ જાતની ચાલતી આવેલી વ્યવસ્થા આપણે નથી ન્નેઈતી. 
ગુજરાતમાં નવુ' જણુવાની-શેધવાની-મેળવવાની એ ધગશ-એ નવ- 
ચેતન કાંઇક અરે ફેલાવા લાગ્યું' છે, અતે ખે ચાર દાયકે પણુ ગુજરાતી 
-ાટયસાહિત્ય કાંઈ વૂતત સર્જશે એમ ભાસે તે! છે. 


તાટકતાં પ્રકાર 


નાટકનાં ઘણાં પ્રકાર છે, અતે નાટયકાર ગમે તે ધકારતુ' નાટક 
“લખી શકે છે. ઘણી જતતાં નાટકે! લખાયાં છે, અને માનવનતની 
અપૂર્વતાને લીધે ભવિષ્યમાં વિવિધ જાતનાં લખાશે એમ માનવાને સબળ 
કારણુ છે. [ જગતનાં બીન્ન' સાહિભે।માં ઘણાં પ્રકારનાં નાટકો છે; 
પણુ એ સર્જનો અહીં ઉલ્લેખ કરવો અસ્થાતે ગણાય. અહીં ત 
“માત્ર રુજરાતી સાહિત્યમાં જેટલા પ્રકાર જવામાં આવે છે ત્હેનોજ 
“ઉલ્લેખ કરાયો છે ] 

સર્જ પ્રકારનાં નાટકોમાં ધટના ( પ ૦૦ ાંવૂપટ ) સાધારણુ [રીતે 
:સામાન્યજ હોય છે, એટલે નાટકનાં પ્રકારમાં જે ભેદ છે તે વસ્તુ અને 
રસતે! છે. ખાકી સ્વરૂપમાં ખાસ ફેરફાર નથી, કોક પ્રકારતાં નાટકોર્સા 
ઘટનાનાં આવશ્યક અગોમાંના એકાદતે ગૌણુપદ અપાય છે અથવા- 
એકાદ તરક એણુ' ધ્યાત આપવામાં આવે છે એ ખરૂ, પણુ તે તરક 
નતદત ડુર્લક્ષ તો નથીજ ચતું- હવે આપણે નાટકના જુદાજુદા પ્રકાર 


ન્તરફ વળીએ. 


“નાટ્યકેલા ] [ ચપ 
જેડી 

ટ્રેજેડી એ નાટયના ખીન્ન સર્વ પ્રકાર કરતાં ઉચ્ચ છે, કારણ 
એની વિભાવના ( ₹£૦૦૦૦[૩૫0૦૧ ) ખીજ સર્વ ધકારની સરખામણીમાં 
થણીજ મહાન હેય છે. બીજી' નાટથધટતાતાં સર્જ આવસ્યક તત્તવે!- 
પાત્રાલેખન, વસ્તુ અને વાતાવરણુ-ત્હેની સપ્રમાણુતા એમાં જળવ&ઈ રહે 
છે. એ સપષમાણુતાને અવગણી ટ્રેજેડી લખી શકાય ખર્‌; પણુ ટ્રેજેડી 
“એ શખ્દ્માં રહેલી મહત્તા કે સૌન્દર્ય એમાં ન ઉતરી શકે. 

ત્રજડીમાં કરુણુરસ પ્રધાતપદે હોય છે, કાર્ણુ એ એક ( કે વધારે) 
-મહાનઆત્માનુ' નિષ્ફળ યુધ્ધ છે, અને યુધ્ધ શખ્દ સાથેજ આપણુતે 
ખે વિરોધી વ્યડિિશ કે તત્ત્વોતો ખ્યાલ આવે છે ક રહસ્ય 
એ વિરેધી તત્ત્તોના સ'ધર્ષ ( €૦0॥)0૬ ) માંજ રહેલુ' છે. ષછી એ 
સંઘષષ ડયાં તો બે વ્યડિતિઓ-બે આંતરભાવ કે વિચાર અથવા નક્તિ 
અને સમાજ કે ત્ડેના સજેગોા વચ્ચે હોય. એ સધધર્ષ સ્થૂલ હોય, 
સુદ્નમ હોય, ખાલ્ય હેય કે અતર્ગત હોય; પણુ સધપ એ ટ્ેજેડીમાં 
અનિવાર્ય તત્ત્વ છે, એ વગર વસ્તુની, પાત્રની કે ક્રિયાની (£.૮૫૦10) 
"ઉદાત્તતા નજ સ'ભવે. 

એટલે વિરોધી તત્ત્વોનો સ'ધર્ષ એ ટ્રેજેડીનું પ્રથમ આવશ્યક લહ્્ણુ 
“છે, પણુ ટ્રેજેડીને મહાન બનાવવા એ પૂરતુ' નથી. કારણુ ટ્રેજેડી એ એક 
મહાતઆત્માવુ' નિષ્ફળ યુધ્ધ છે-એટલે એમાંતુ' ટ્રેછકપાત્ર (અથવા પાત્રે!) 
મહાત હોવુ' જઇએ, નહિ તો એનાં વ્યક્તિત્ની લકુતા વસ્તુતે મહાન 
નના બનાવી રકે. કારણુ વસ્તુની મહત્તા જેટલી વીર્‌ કાવ્યમાં આવશ્યક 
જે તેટલીજ ટ્રેજેડીમાં છે. પાત્ર મહાન હેવુ' જ્નેઇએ એને અર્થ એમ 
નહિ કે એતુ' સામાનજક સ્થાન ઊ'ચુ હોવુ જઇએ. પણુ એના કાન 
એના વ્યક્તિત્મમાં એવું કાંઇ ઊ'ચુ તત્ત્વ હોવુ ન્નેઇએએ કે આપણુતે 
એમેતુ' અધઃપતન તરત, સ્પષ્ટ રીતે દેખાય. શિખરે હોય તેજ નીચે ખીણુમાં. 
પડી શક્રે; જે ખીણુમાં હોય એને નીચે પડવાનો ભય રહેતે! નથી. કોઇક 
અદ્‌ભુત કલાકારજ સામાજિક રીતે સામાન્ય માણુસમાં એવી ઉદ્યત્તતા 
આણી. શકે, વિશેષમાં પાત્રતુઃ એ અધઃપતન-એતે કરણુઅતત- 
અનિવાર્ય હાવો જઇએ. એરીસ્ટોટલ કહે છે તેમ-પ્રેક્ષરક વર્ગના કે 


૩૬ ] | નાય્યકલદ, 
વાચકવર્ગના હદયમાં વિસ્મય, અતુકમ્પા અતે ભયના ભાવ નતગ્રત 
કર્વા-એ ટ્રેજેડીનું લક્ષણ છે. જે અ'ત આકસ્મિક હેય તો એ ભાવ. 
જાપણાં હદયમાં ન જાગે, અને કદાચ ન્નગે તો તે જુસ્સાવાળા નજ 
હોય, કોઇ મ્હોટ માણુસનું મોટર નીચે ચગદાઇ જવાથી કે દાદર ઉપરથી. 
પડી જવાથી મૃત્યુ નીપજે એ દૂર્ભાગ્ય તો ખરૂ, એથી સમાજને એની” 
ખોટ પણુ પડે પરતુ હેમ્લેટ કે લીઅર-મેકખેથ કે ઓથેલે જેવા મહાત- 
આત્માતા અધઃપતન-કરણુઅ'ત-જેવી કરણુતા એમાં તથી; આ 
આ જ્હોન ડ્‌ીકવોટરતુ' “ અખરાકામ લીત્કન ” મહાન ટ્રેજેડી ન 
લેખાય. 


ડેલ્લાસિકલ અને રૅમેન્ટીક ઢજેડી 


કરણુઅતની એ અનિવાર્યતા ખે પ્રકારે આવે છે. ઘણે ભાગે* 
રમેન્ટીક ટ્રેજેડીમાં પાત્રતાં પોતાનાં કર્મમાંથી ઉપસ્થિત થએલા દોષ. 
એના અ'તને નિમત્રતી પરિસ્થિતિ ઉત્પદ્ત કરે છે. પાત્ર પોતેજ ધાતક- 
ભૂલે કરે છે. જ્યારે ડલાસિકલ ટ્રેજેડીમાં એ અતત બહુધા નિર્મિત હાય. 
છે, (હેમાં કયાં તે! કોઇ મકટ વા અદૃશ્ય અતિમાતુષીશક્તિ તાયડ- 
નાયિકાતે ઉધે રસ્તે દોરે છે, અચવા તે] પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે એમનાં 
કાર્યોમાં આડે આવી એમના અ'તને મોકલે છે. આથીજ ડ્લાસિકલ 
' રરેજેડીના કસ્ણુપાત્રા આપણી ઘ્યાતે પાત્ર બતે છે, જ્યારે રેમેન્ટોક- 
રજ્ડીમાં પાત્ર આપણી દયાતુ' પાત્ર ખને છે, તદપરાંત વિસ્મયનો ભાવ. 
ગએ સહાતુભૂતિ સાથેજ આપણા અ'તરમાં જગે છે. એટલેજ રોમેન્ટીક 
રૃજ્ડી આપણાં હદયતે વધુ સ્પર્રી “શકે છે-વધારે હલાવી શકે છે. રોમે- 
ન્ટીક ટ્રેજેડીમાં નાટકકારતે: પોતાના ચાતુર્ષ અતે કલા બતાવવાતો 
અવકાશ પણુ વધારે છે, કાર્ણુ એને કાર્ય અને કાર્ણુના નિયમો તરફ. 
ઘણુ લક્ષ આપવાનુ છે, કારૃષુ, સર્જ સ'જેગોં એતે જંતેજ સર્જ વાના 
છે. જ્યારે ડલાસિક્લ ટ્રેજેડીમાં અતિસાનુષી તત્ત્વોની મદદ લેતાં સર્જનનું” 
ક્ષેત્ર ખહ્ધા સંકુચિત ખની જય છે; કાયકારણુતા નિયમ તરક ઘણી- 
વાર્‌ ફૂર્લક્ષ ચાય છે. કારણુ, જ્યારે કલાકાર ગુ'ચવાઇ નય છે ત્યારે તરત 
તે અતિમાતુષી તત્ત્વતું' સાહાય્ય લે છે, અતે એમ પોતાછું કાર્ય સરળ. 
કર્‌ છે, આથી. એટલુ . પણુ સપણ થશે કે ડલ્ષાસિડલ કરતાં રૉમેન્ટીક- 


ન્નાટ્યકેલા | [ ૨૭ 
“રેજેઠીમાં વાસ્તવિકતાતા અંશે પણુ વિરોષ હોય છે. જે કે આ વિરેોધા- 
“ભાસી ( ઝતપ્લતંબતંત્લા ) લાગરે, છતાં સ્પઘ્ટ સત્ય છે. સાઘે એટલું પણુ 
સ્પષ્ટ થવુ જ્નેઇ શ કે અતિમાતુધી તત્તતોતે એટલા બધા સસ્તા બનાવ- 
“વાથી, માણુસનાં પ્રત્યેક કાર્યમાં રસ લેતાં કરવાથી, (એટલુજ નહિ પષ્ય) 
ગમેમતે વિદ્યકર્તા 2 વિદ્યટર્તા કલ્પવાથી કદાચ અદ્ભુત અ'શે! આવતા 
હરે, છતાં એમાં ક્લાકારનાં સજન અતે અપૂર્વતા એઇછાંજ થાય છે. 
પ્રાચીન નાટક્રોમાં-પછી તે ત્રીસનાં હેય કે રોભનાં, ટ્રાત્સતાં હેય કે 
“ઇંગ્લાંડતાં, કે પછી ભારતવર્ષનાં-આપણેું અતિમાનુધી તત્ત્વેતે ઉપયોગ 
“વિરોષ જઇએ છીએ. કયાં તો એમાં કલાની ખામી હોય કે ભય કૈ પ્રશ”- 
સાના ભ્રાવતુ' પાબહ હેય, ચર્જનરાક્તિતી પરિમિતતા હેય કે કલ્પના 
ન્શક્તિની પર્સીમાં હોય, પણુ એથી નાટકકારતું કાર્ય સરળ થઈ ત્ય છે 
-એ તો દેખીતું છે. એને ગણુ લેખવે %ે દોષ કહેવો એ અગત મતન્તવ્ય 
ઉપરજ આધાર રાખે છે. 

એટલુ ખર્‌', કે, પખર રોમેન્ટીક ટ્રેજેડીકાર, રોક્સ્પીઅરમાં અતિ- 
સાતુધીતત્તતતોનો ઉપત્રોગ છે; પણુ એમાં એ ડ્લાસિકલટેજેડી માક્કે 
'ધાતપદે નથી. મેકબેથને હાથે થએલાં ઘેર કર્મ એની મહત્તાકાંક્ષ!થી 
થયાં હતાં, અતિમાતુષી તત્ત્કોની અસદથી નજિ. એતે ખરી પેરણા અને 
સહાતુભૃતિ આપનાર લેડી સેકમેથ હતી, ચકણે નહિ. મ્હતે તો એ એના 
ગ્માંતરભાવોતા મર્તસ્વરૂષ જેવીજ લાગે છે. ઠેમ્લેટ એના પિતાના 
દશને ભૂતકાળ સ્હમજ્યે, આખુ'ે ભવિષ્ય તો! એનાં પોતાનાં કમે 
“ઉદ્ભવ. એ પતે એતે પ્રેરાશા આપી હરો, પ્રયાસ તો એતેજ કર્વે 
પડતો. ગેડસ્પીઅર્‌ આ અતિમાનુષી તત્ત્વોતેૅ પ્રાધાન્ય નથી આપતો 
ગ્મેમાંજ એની કલાતુ' રઠસ્ય છે, એનાં સર્જનની પરિચીમા છે. પ્રેક્ષક- 
વર્ગતાં માનસિક વલણુ, અતે અમુક વાતાવરણુ ઉજ્ુ' કરવા પૂરતે!જ 
એતે એ તત્ત્વતે પોતાના નાટકોમાં ઉપયોગ કર્તા છે. એ તત્તોના 
શ્એેટલાયે ઉપયોગ વગર એતે પાતાના બીન્ન ટ્રેજેડીમાં ચલાવ્યું” છે. 

તપૈણુ 

પ્રથમ દષ્ટિએ તષષશુનો -અ'તત અનિવાય નહિ લાશૈ, “છતાં 

શએ કત અનિવાર્યન છે. સગરતે પોતાની ૬રજ છેડી સુવર્ણાને 


૩૮ ] [ નાય્યકેલુદ 


પસ'દ ફરવાતી તક હતી અતે એમ કરવા એ તૈયાર ધણુ થયો; છ્તાં 
ઔવ પ્રયક્ષ થતાં, એના હાથમાં નમદગ્યાસ્ત્ર આવતાં એતુ' ક્તબ્ય 
એતે યાદ આવ્યું. પોતાની પ્રિયતમાના પિતાનો વધ કરી, પોતાનેજ 
હાથે એે પોતાની પિયાતો વધ કરવા તત્પર થચો. પરતુ એતે હાથે! 
નાટથકારે એ ઘેર કર્મ ન થવા દીધુ, એમાંજ ટ્રેજેડીકારની કલા છે. 
કારણુ ને એમ થયુ' હોત તો સગર પ્રતેતી આપણી સઠાતુભૂતિ-- 
આસક્તિ એછી થયા વિના ન ર્હેત. ર 


. એક રીતે એતો અ'ત કલાસિકલ ટ્રેજેડી જેવો પણુ કહેવાય 
ગક રીતે જતાં આપણુતે એમ લાગે છે, કે સગરતુ' એ અધઃપતન 
નિમિત છતું; કારણ, એ અધઃપતન કઇક અ'શે અતિમાતુષી તત્ત્વના 
વચ્ચે પડવાથીજ ઉદ્ભવે છે. ઔવ, (જે કે શ્રી. જ્ુન્શીએ એને 
પાત્ર તરીકે કદ્પ્યું છે, છતાં એ અમૂર્ત ( £1030-4૦૬) તત્ત્વજ છે.*)? 
ગ અતિમતુષ્ય એના પ્રેમમાં વચ્ચે આવે છે. ઓની આજ્ઞા એ 
નથી ઉલ્લ'ધી શકતો; અને પોતાની ઇચ્છા વિરુધ્ધતુ' વર્તન એતે 
આદ્રવું પડે છે, એમાંજ એના કરણુઅ'તની અનિવાર્યતા છે. 


રમેન્ટીક ટ્રેજેડી તરક દણિ રાખી કોઇ કહેરો કે ઉચ્ચ પ્રકારના 
રજેડીમાં અનિવાર્ય અતત મૂળ પાત્રતાં પોતાતાં વર્તનમાં હોવુ" 
નતેદએ. સૂહ્ટમ દષ્ટિએ તપાસતાં લાગ્યા વગર નહિ રહે કે સગરની! 
પોતાતીજ ભૂલ એમાં હતી. કારણુ એતે સુવર્ણાને ચ્હાવાતો અધિકાર: 
ન હતે।. એ જણુતો હતો કે એ પોતાના શત્રુની પુત્રી છે, છતાં: 
એની સાથે એને પ્રીતિ બ'ધાઇ. જે કે ખીછી રીતે આ એની ભૂલ 
પણુ ન કહેવાય, કારણુ એના પોતાના આંતરભાવને રોકી શકે એવુ' 
અતિમતુષ્યતત એનામાં ન ડું. એ પ્રશ્ન ઉરતત્રતો હતે!. પણુ એની 
એ અશક્તિમાં શું' કરુણુ અ'તનાં મૂડ નથી? કે।ઇ કહેશે એની 
પસ'દમી ખોટી હતી. કર્તવ્ય અતે પ્રેમ એ બેમાંથી એણે જને 
કર્તવ્ય ત્યાગી પ્રેમ પસદ કર્ય હોત તો આવે ફરણુ અત ન આવત. 
પણુ એ માત્યતો સત્યથી દૂર્‌ છે. કારણુ, ઔર્ષ, તે! પછી કદી સગરને 
છોડત નહિ, એટલુંજ નહિ પણુ ને શ્રી. સુન્શીએ એમ ચવા દીધું, 
હોત તો નાટકમાંથી કલાના અંશો જતા રહેત. વસ્તુવિકાસ અતે. * 


નાર્યકલા | [ ૩હ 
પાત્રાલેખન આવા સુદર, સુરેખ અતે સચો।ટ ન સંભવત. વિશેષમાં 
એ નાટક, છે એમતુ' એભ 'આપણે તપાસવાતુ' છે, “ આમ થયું 
હોત તે! કેમ થાત ? ” એ વિષય વિવેચનનો નથી. ટુ'કાણુમાં, પાત્રતી 
ભૂલમાંથીજ-જે કે એ ભૂલ ઉમદા છે-અતે એણે ઉત્પન્ન કરેલા સ'જોગે!- 
માંથી# એનો અનિવાર્ય અત આવે છે. એ કેઈપણુ રીતે આકસ્મિકઃ 
ફે કૃત્રિમ નથો લાગતે।. 


જ્પ્રક કહેશે એ નાટક પૂર્ણુ નથી, પણુ વાચકે પોતાની કલ્પના- 
શક્તિ જરા દોડાવી એતો અ'ત પોતાની કલ્પનાની આંખે નિહાળવાનો 
છે. એમ નાટકનો અ'ત જરા અસ્પષ્ટ રાખી વાચકને પોતાની ખુધ્ધિ 
કસવાની તક આપવી એ આધુનિક નાટકોતુ લક્ષ'મુ છે. તર્પણુમાં પણુ 
શ્રી. સુંન્શીનાં બીન્ન' નાટકો માષ્ક આપણે એજ જેઇએ છીએ. 
| સુવર્ણાનુ' મૃત્યુજ એને ટ્રેજેડી બનાવવા પૂરતુ' છે. કારણુ એ સોહામણી 
રાત પૂરી થતાં, સુવર્ણાના સહવાસતું સુખ હમેશ માટે પરવારી જતાં, 
'સગર્‌ મારે ભવિષ્ય રહેતુ' તથી, એતે માટે એ રાજ્યપાટ, ચઢવર્તી-- 
પદ હવે નથી. સુવર્ણા તો મરીતે છૂટી; સગર સન્ઝુખ હ૭ એકાકી,,. 
અકાર્‌' ભવિષ્ય ઉભુ છે; અને છેલ્લે આપણે સગરને અચેતન, મૃતપાયદ 
ભેોઇએ છીએ આટલે એતુ' અધૂરૂઃ છવન જેવાની કૂર ઇચ્છા 
આપણુતે નજ થાય. 

એરીસ્ટોટલનતા નિયમાતુસાર ટ્રેજેડીના અ'તમાં આપણા હદયમાં- 
વિસ્મય, અતુકમ્પા અને ભયના ભાવ જાગે છે. સુવર્ણા માટે અતુ- 
કમ્પા-ઔર્વનતી સખ્તાઈથી ભય-અને ડગમગતા તે। એ સગરતા છેવટના. 
નિશ્ચયથી વિસ્મય. (આ આપણે પૃથ્વીવલ્લભમાં વધુ સારી રીતે 
અતુભવીએ છીએ. શ્રી. સુત્શીને પોતાને સહજ સ્વાભાવિક એવા 
ગૌરવથી મુ'જ પૃત્યુતે ભેરે છે, એતુ' ગૌરવ જેઈ આપણે પણુ એના 
મૃત્યુમાં ગોરવ માણીએ છીએ. પોતાના અણુ પર્માણુએ રાજવી- 
અ'શ છે એમ કહેનાર કીંગ લીઅરનાં ષૃત્યુમાં પણુ સુ'જતું એ ગૌરવ. 
નથી. એનાં અણુ પરમાણુએ આપણે એતુ' પૃથ્વીવલ્લભત્વ નિહાળીએ 
છીએ. એની છેલ્લી ઘડી જતાં આપણુતે એને માટે દ્યા નથી ઉપજતી, 
આપણુતે એનાં વ્યક્તિત્વ માટે માત ઉપજે છે; આપણુને એ એનાં. 


-૪૦ ] | નાટયકલા * 


“વષ, હિંમત અતે જીવન તરફની અતાસગ્તિથી વિસ્મિત, મુગ્ધ ડરી 
નાંખે છે. ) આ સર્વ એટલા સ્પટ્ટ રીતે આપણે તર્પણુમાં નથી 
અતુભવતા, અવુકમ્યા અતે સહાતુભૂતિતી લાગણી ભય અને વિસ્મય 
કરતાં ઘણી બલવત્તર્‌ છે. પણુ આ એરીસ્ટોટલના સિધ્ધાન્ત વિસ્ધ્ધ 
"નથીજ. અતે વિરુધ્ધ હોય તે પણુ એરીસ્ટરોટલ માનવ લતે, એનાં 
“રચિત સિષ્ધાન્તો પણુ અધૂરાંજ હોય. બે હજર વર્ષ સુધી પહચી શકે 
એવી અતિમાતુષી દષ્ટિ એની પણુ નજ હોય. આપણે શ્રી. મુનશીની 
શક્તિ અતે કલા ન્નેઈતે તો સુગ્ધ-વિસ્મિત યણએ છીએ. તર્પણુની 
“રડી તરીકેતી સદેળતા સિધ્ધ કરવા એટલુ' પૂરતું નથી ? 


કવિકલાનો ત્યાય 

જટલાક વિવેચકો કવિકલાનાન્યાય ( 0૦૯૫૦ ]પડપં૦૩ ) નતો 
મશ્ન ટ્રેજેઠીમાં ઉપસ્થિત કરે છે. કીંગ લીઅરના વાંકે નિર્દોષ ખીચારી 
“કાર્જૈલીઆ શા માટે મરે? એ પ્રશ્ન એ લેકે! ઉપસ્થિત કરે છે. તર્પણુમાં 
“પણુ બાપદાદાતા'વેરને લીધે સુવર્ણા જેવી સુકુમાર-નિર્દ્દોષ બાળા-સોહા- 
મણી રાત્રિતાં સ્વપ્નાં સેવતી મરે તે એ લોકોતે નજ સ્ચે.. એમાં 
-નાટષકાર તરકથી પાત્રતે અન્યાય થએલ લોકો માને છે. પણુ કલામાં 
એતો સવાલજ નથી રહેતો. ખરા જીવતમાં પણુ નિર્દોયનાં દુઃખના 
અને ડ્ષ્ટતાં સુખના અનેક પ્રસંગો આપણે નેધુએ છીએ, એમ 
-ન્યાય તરફ ધ્યાન આપવા જતાં, ફૈતિ જરૂર અવાસ્તવિક અને કૃત્રિમ 
ખની ન્તય; સાહિયકારના સર્જનનુ ક્ષેત્ર પણુ સંકુચિત ચણ જય, 
“જે છવત અને જગતમાં ન્યાય જેવી વસ્તુ નથી-તો! નાટક જે જીવનનો 
અનુવાદજ છે ત્હેમાં એ ઇં'મેયા ૩માંથી સ'ભવે ? નાટયકાર્‌ે કાર્ય 
કારણુના નિયમ ઉપર ધ્યાન આપવાતુ છે; જે, જે વખતે અભી શકે 
-એજ ઉતાર્વાતુ' છે. અસુક સન્તવ્યથી પ્રેરાઈ એ નિયમ સાથે એતે 
“છૂટ લેવાની નથી. ન્યાય અને નીતિના પ્રશ્નો, નીતિતા હિમાયતીએ।ના 
જે, કલાકારના નથી, એ તો જગત અતે જવન જેવા જીવે છે તેવા 
આલેખે છે. જગતતું ચક અનિય'ત્રિત રીતે ફર્યાજ કરે છે, અને એમાં 
“અનેક ઉત્તમ કે અધમ મતુષ્યો કરણુઅ'ત પામે છે. દુષ્ટ યુસ્ષો કે 
[ષ્ટ સસ્યાએની જળમાં -અતેક સુંદર - સુકુમાર, નિર્દોષ પતગીઆ 


'નાટ્યકલા ] [ ૪૧ 
તરક્ડી મરી જય છે. એ જેટલું ક્રણુ છે તેટણુજ રુ' સય નથી? 
સાતવની દષ્ટતા, કૂરતા, વિદ્યસતમોધીપણુ ઘણાંએ મહાત્માને અધેો- 
ગતિએ પ્જાંચાડે છે. એથી એ વધુ ફૂર-માનતવ અલ્પતા-માનવને અમુક 
સ-્નેગા સ્હામે નિષ્ફળ બનાવી મૃત્યુના મ્હોર્મા શું' નથી હોમતી ? આ 
કરણુ સલો આપણે ન્નેઇએ છીએ, ન્નણીએ છીએ, છતાં કલાકારે ફરી- 
કરીતે આ કઠોર સત્યો માનવન્નતને યાદ દેવડાવવાનાં છે. કારણુ આપણે 
એવાં ભૂલકણાં છીએ, આપણી સ્મરણુશકિતિ, વિચાર્શડિતિ, કલ્પતાશકિનિ 
એટલી જડ છે કે એ કરીફરીતે કલાં છતાં, જેયા છતાં આપણે એ 
ભૂલીજ જવાતા. 


પોતાનાં પાત્રોની સ્થિતિ જેઇ,, કલાકારતું' હૈયુ' દુઃખથી દ્રવે કએ 
સ્વાભાવિક છે, પણુ એ લાગણીથી પ્રેરાઈ, એ એતુ' મન ફેરવે, અને 
છેવટે ગમે તેમ કરી સખી અ'ત લાવવા મથે, અતે લાવે, તો એની 
કલામાં એ ખામી સ્પષ્ટ રીતે તરી આવશે, કલાકારે કે!ઇતી દયા ખાવાની 
નથી, પણુ આપણી માનવસછિતા સ્રષ્ટા માક્ક એની પાત્રસૃદિને 
દૂરથી કઠોર હંધ્યે નિહાળવાની છે. એ પશુ એની ન્ડાની સદિતો 
નિય'તા છે, જેને માર જે હેય તે તેતે આપવાનું છે. એમ કરતાં 
એતે વજ સઝ કઠોર હૈયુ' કરવુ' પડે, પોતાનાં પાત્રો પ્રતો નિષ્ઠુર, 
દૂર થવુ પડે. લુ ટાલ્સ્ટાય ન્નતતે એમ માનતા કે સાહિત્યકૃતિને 
કરુણુઅ'ત ન લાવવે। જઇએ, પણુ એમની નવલકથાની કલા સાચવવા 
ખાતર એમણે પણુ એમનાં “ એના કેરીના ' જેવા પુસ્તકમાં પોતાના 
'સિધ્ધાન્ત વિશ્ધ્ધ જવું પડયુ. એમતુ' એ મત્તવ્ય પણુ મ્હતે તે 
ખરૂ' લાગતું નથી. જે કલાકાર જીવન અતે જગત જેવા છે તેવ!જ 
ચીતરે તે જરૂર લે।કકસસુદાયતે લાભકર્તાજ છે. એકલું સારૂ બતાવીને- 
,% કાંઇ ઉપદેથ અપાતો નથી; ખરાબ બતાવી ઉપદેશતે વધુ સચોટ 
અતાવી શકાય છે. સુધારક, ઉપદેશક, નીતિસુ અને તરતસુતા જેવાં 
ક્ત્મેા છે ત્હેવું કલાકારતું પણુ છે. જે કે અતમાં સર્વનું ધ્યેય 
“માનવ જીવનને સુ'દર અને ઉત્વત અનાવવાતુ'જ છે; છતાં એમના 
રસ્તા જીદા છે, તે માટે ત્હેમતે ભિન્ન સાધનોજ# વાપરવા પડે છે. 


૪૨ ] “[ નાટયકલા , 


ઢ્ેજેડી અને સસ્કુત નાઢચશાસ્ત ર 


આપણે લાં ટ્રેજેડી લખવા વિરધ્ધ નિયમ હતે. ગે કારણે 
સકત તાટથસાહિત્યમાં શષ્ધ ટ્રેજેડી આપણે ન્નેતા નથી. એ ખરું 
છે કે ભવભૂતિએ એ સ્હામે વિરોધ દર્શાવ્યો, અને એ વિરોધ તે કાળમાં 
ધૃષ્ટતાજ લેખાય. એમાં ભવભૂતિને વિરલ સફળતા મળી, છતાં એનાં 
અતુકરણુ ન થયાં. કદાચ ધમ અતે સ*કૃતિની ભાવના એમાં ડલ! 
કરતાં બલવત્તર નીવડી હરે. એ સમયની પજનનતે-જેતું ધર્મ એજ 
જીવન હતું- મોક્ષ એજ ધ્યેય હતુ, તેતે એ જવતની કસ્લુતા, એ 
ઘેરો તિરાશાવાદ એ ભયાનકતા, ન સ્ચે, નત પાલવે એ સ'ભવિત છે. 
જીવનને! પરમાર્થ સાધવામાં એ વિદ્યકર્તા છે, એ માન્યતા કદાચ 
પ્રચલિત હરશે. એવે! કસ્ણુતાભર્યો પ્રવાહ કદાચ એમને આશાવાદથી 
ટૂર ધસડી જતો લાગતો હશે. છતાં સ'જેગો અને સક્કૃતિના પરિવર્તન 
“સાયે માતવમાતસ્‌ અતે ત્હેના આવિર્ભાવમાં પણુ પરિવર્તન થાય 
અતે થવુ જઇએ. સાહિત્યવિષયક નિયમો! સર્વ સમયમાં, સર્જ 
દેશમાં, સર્જસામાન્ય અતે સર્વ્રાલ્ર નજ થઇ રાકે. કારણુ માનવ- 
વિકાસ અને પ્રગતિ સાથે એમાં પણુ અવુકૂળ ફેરકાર્‌ થવા ધરે. ભલે 
તે સમય માટે તે નિયમે। યોગ્ય હોય, પણુ અત્યારના છૂટના જમાનામાં 
ગએ નિયમ કલાકારને જરૂર ગુગળાવી નાંખે. નાટચકારો કે કલાકારો 
ઉપર્‌ નિયમોનો બાજે નાંખવાયી આપણે એમનાં સ્વયભૂ આંતરભાવ 
અતે વિચારતે કચરી નાંખીએ છીએ, એની કલાનો વિકાસ અવરોધીએ 
છીએ. સાહિત્ય કે અન્ય કલા માટે આપણે નિયમો! યોજવાતા કે 
ઘડવાના નથી; પરતુ ઉત્તમ કૃતિએમાંથીજ ઉતારવાના છે. તે શોધી- 
તારવી કાઢી, સર્વ સામાન્ય લાગે તોજ આપણે એતે નિયમ તરીકે 
સ્વીકારવાના છે; અતે ત્હેમાં પણુ સમયાતુસાર ફેરફાર કરવાને! ભવિષ્યને 
સંપૂર્ણ અધિકાર છે. કારણુ, જેમ આપણે ભૂતકાળના સર્વ નિયમે। માન્ય 
રાખતા નથી એ ન્યાયે ભવિષ્ય માટે નિયમો ઘડવાનો, આપણુને પણુ 
અધિકાર નથી. સમય સાધે સર્વ વસ્તુમાં ફેરફાર ચાય છે, અને થવે 
ઘટે, આપણું આપણુતે સાર લાગે, બધા એ માન્ય રાખે એ માનવ- 
સ્વભાવ પ્રમાણે આપણી માન્યતા હોય, પણુ એ ભૂલભરેલીજ છે. 


. નાટ્યરકેલા ] [૪૩ 


આ પ્રમાણે ભૂૃતકાળતો જે નિયમ છે, «હેમાં આપણુતે ફેરફાર 
કરવાને સ'પર્ણુ અધિકાર છે. મ્હને પોતાતે તો-આ યુગમાં-સક્કૃત 
સાહિલતે! ઉપલો! નિયમ એટલે કે ટ્રેજેડી રચાયન# નહિ;:-એ યોગ્ય 
નથીજ લાગતે।. કયી માન્યતાએા ઉપર એ સિધ્ધાન્ત રચાથે હશે તે 
છું પૂર્ણુપણુ સ્કમજી શકતો! નથી; જે થેડુ' સ્હમજી શકું છુ તેટલુ' 
સ્વીકારી શકતે નચી. ટ્રેજેડીની કસણુતા કે ભયાનકતા કેોાઇયણુ રોતે 
આપણી જછવનોન્નતિતી આડે નથી આવતી. એયી આપણાં જીવનમ 
નિરાશા પણુ નથી ઊતરતી, એથી આપણુ' નૈતિક અધઃપતન પણુ 
નથી થવું; ઉલટાં આપણે એ કરુણુતા-એ ભયાનકતા-ઘણીવાર વાંછીએ 
છીએ, તે માર તલસીએે છીએ. એમાંથી પણુ આપણુતે અનન્ય 
ઉપદેશ અતે અનેરા આન મળે છે. વળી, શુ' આપણે કરુણુર્સ 
જીવનમાં તથી નનેતાં ? મહાપુસ્વોતા કરૃણુઅ'ત ઉતિહાસે નથી. 
તૉંધાયા ? આ છતાં જે આપણે કરણુર્સના ઉપયોગ વિરુધ્ધ આપણો 
આગ્રહ ચાલુ રાખીએ, તે! એ કલ્લાનતે અવાસ્તવિક બનાવવા બર્‌બર છે. 

, વિશેષમાં કોઈ નાટકતે! કરણુ-અ'ત અનિવાર્ય હોય, છતાં એનો 
સુખીઅ'ત યને કરી લાવવે! એ કલાતું અતે કાર્યકારણુના નિયમનું 
ખૂતજ છે. નાયક કે નાયિકાના જીવનને! અ'ત આવી ગયે હોય છતાં 
'ગએેક નિયમને જડતાથી વળગી રહી, એમાં અતિમાતુષી તત્ત્વોનો છૂટથી 
" ઉપથોગ કરી, નાયક નાયિકાતે ફ્રી જન્માવી, અથવા તો! સ્વર્ગમાં એકઠાં 
થએેલાં બતાવવાં એમાં કદાચ ધાર્મિક ભાવતાતુ' રહસ્ય હશે, કલ્પનાનો 
સ્ચૈરવિઠાર્‌ હશે, પણુ એમાં સર્જનશક્તિ અતે કલાની ઊણુપ છે એટ- 
લુ'જ નહિ, પણુ એમાં અશકયતાતો અશ ખરેખર ક્ષતિકરજ નીવડે છે. 
અતે એ અસભવ દેય ઊતરતાં કલાકારની કલાને હાતિ થયા વગર નજ 
રહે. એથી આપણાં હદય સતુષ્ટ થતાં હરો, પણુ વિસ્મય કે અતુકમ્પા- 
થી પ્રછી ઉઠતાં તે! નથીજ. એમાં વ્યોમવિહારી, ઉધ્ત્ત કલ્પના હરો, પણુ 
સૃષ્ટિના અશે ત્યાગી માનવોતે છોડી ચદ્ર તારાએજ સાથે વાત 
કરવામાં જેમ માનવતા નથી-તેમ સૃષ્ટિતા અ'શોતે સદતર ત્યાગ 
કરી, કેવળ અન્ઞાકયતાભરી ભાવનાનીજ સૃષ્ટિમાં વિહરવામાં બહુ ઊચી 
કલા નથી. કારણુ માનતવતર્કશાસ્રતો અતે જ«ગતતી વાસ્તવિકતાનો 


૪૪] [ નાય્યકેલા 
₹ન્‍કાર કરવાયીજ અદ્‌ભુત રસ જમાવી શકાતો! નથી. વિશેષમાં એમાં 
સાનવમતોબ્યાપારનાં દર્શન માટે પણુ પૂરતો! અવકાશ રહેતો નથી, 
વસ્તુની સુસબધ્ધતા-એકતા પણુ પૃણુપણે જળવાતી નથી; અતે 
અસ'ભવ તથા અસ'ગતિ દોષ ઉતરવાતો મ્હોટો ભય રહે છે. 


આ જેતા જેને ગળે ઊતરી શકે, જેના પ્રાચીનતા પ્રલેના પૂજ્ય- 
ભાવ અતે વિષ્રાસ પોતાતી જાત અને આંતરભાવ ડરતાં વિશેષ નહિં 
જોય, ત્હેતે લાગ્યા વગર નહિજ રણે કે ટ્રેજેડી ને લખવુ' એ નિયમ 
તરીકે-કલાકારની દષ્ટિએ શ્રેયસ્કર તો! નથીજ. 

હજ ટ્રેજેડી બાબતને! એક પ્રશ્ન રહી ગયો! લાગે છે. એ વગર્‌ 
ટ્રેજેડીતું પકરણુ બધ નજ ચાય. જે નાટકમાં કરણુરસ પ્રધાતપદે 
હય, અતે જેનો અ'ત કસ્ણુ હોય છતાં જેની વિભાવના ન્નેઇએ 
તેટલી મહાન ન હોય એવા નાટકને કયુ' નામ આપવુ? મ્હતે તો 
લાગે છે કે સમય સાથે ટ્રેજ્ડીનાં લક્ષણુમાં પણુ વિકાસ થાય એ 
શચ્છનીય છે. કારણુ એ ટ્રેજેડી તો છેજ, ભલે એને મહાનટ્રેજેડી ન 
કહો. જ્હોન ડૂંકવોટરતું' અબાહામ લીન્કન, બરતાર્ડ શોતુ' સેઇન્ટ જોત 
એ આ નતનાં નાટકો છે. શેકસ્પીઅર જેટલી એ બન્નેની વિભાવના 
સહાત નથી, પણુ એમાં એક નહિ તે! બીન પ્રકારની મહત્તા 
તો છે જ. તો આપણે એતે પણુ ટ્રેજેડી કકીએ એ ખોટુ નથી; 
પણુ એ મહાત ત લેખાતાં મધ્યમ કોટિનાંજ લેખાય. એને કરૃણ 
: નાટક કહેવુ' પણુ ઉચિતજ છે. તર્પણુની ગણુના પણુ આ પ્રકારનાં 
રૃજેડીમાંજ ચાય, એની વિભાવના શેડસ્પીઅરના ટ્રેજેડી જેટલી મહાન, 
ઉદ્દાત્ત અતે વિશાલ નથી એ તો દેખીતું છે. છતાં, ચુજરાતી ટ્રેજેડી- 
સાહિસમાં એ અદિતીય છે એમ સહુ કોઈને લાગ્યા વગર્‌ નહિ રહે. 


કોમેડી 


રરજેડી ઉપરાંત કોમેડી એ નાટચસાહિત્નો મહત્ત્વનો વિભાગ 
જે. રેજેડીનો અત કરણુ હોય છે જ્યારે કોમેડીમાં સુખીઅ'ત આવે 
છે. ટ્રેજે્ડીમાં છેવરે આપણે મૃત્યુ અતે નાશજ જોઇએ છીએ, જ્યારે 
-કાસેડીમાં નાયકનાયિકાનું' મિલન વા એમનાં આદદરેલાં કાયોમાં એમને 


નાટ્યકેલા ] [ ૪૫ 
ફળતા મળેલી આપણે જેઇએ છીગે. આ રીતે દેમેડીમાં કલાકારને 
સાર કવિકલાતોન્યાય (1*02ધર ]પડપંત્ટ) દર્શાવવાતો અવકાશ 
વિશેષ હોય છે. 
જ્ાસેઠીનાં પણુ બે પેટા વિભાગ છે. એક જાતનાં કોમેડી ટેજેડીની 
લગાલગ આવે છે, જ્યારે બીન્ન લગભગ કાર્સ જેવાં હેય છે. પથમ 
જાતનાં કેમેઠી જુખ્યત્વે કરણુરસપ્રધાન હેય છે, છેવટનતેઇ અ'તમાત્રજ 
સુખી હોય છે, અને એતા નામ અને લક્ષણુમાં આપણુને વિરોધાભાસ 
લાગે છે; કારણુ એતું' વાતાવરણુ શઅતિગભીર હોય છે, વિરેષમાં એનાં 
વસ્તુ, પાત્ર અતે વાતાવરણુનાં વિભાવના, આલેખન અને કલ્પના ટ્રેજેડી 
જેટલાં ઉન્નત નથી હોતાં. એટલે એને આપણે ગ'ભીરકેસેડી 
(ઉજટ્ટાં-૦૦તણ્ત7 ) કહીશ, બીન ધકારનુ' કોમેડી કાર્સની નજીક 
આવે છે. પરછુ એની ઘટનામાં કાર્સની શિથિલતા અતે અસ'ગતિ 
નથી હોતાં. એમાં વસ્તુ; પાત્ર અતે વાતાવરણુ તરક દુર્લક્ષ નથી થતું. 
કલાની ગંભીરતા સ્હમજછી એની રચના થાય છે. એમાં નાન કરતાં ગમ્મ- 
તર્નાં તત્ત્વ પ્રતો વિરોષ લક્ષ અપાય છે, એટલે આપણે એને સોલ્લાસ- 
ક્મેડી, કહીએ તો એમાં કાંઇન્ટ ખોટું નથી. 
સેણલ્લાસકેસેડીનાં પણુ ધણાં પેટા વિભાગ છે. પણુ હછી 
આપર્ણા [સમા એ દષ્ટિગોચર થતાં નથી એટલે શ ચર્ચા અપસ્તુ- 
તજ ગણાય, ગુજરાતી સાહિત્યના નવા યુગયી, પાશ્રાત્ત અસરના પ્રતાપે 
આપણે સામાનિકકે કોમેઠીમાં યોડીધણી પ્રગતિ કરી છે એટ્લે એ માટે 
ચોડી ચર્ચા આવશ્યક છે. એની વિશેષ ચર્ચા આગળ ઉપર થરે. 


સામાનજક કમેડીમાં સામાજિક રીતરિવાન્તે અતે સમકાલીન 
સામાન્ઝકછીવત ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં આવે છે. સમાજતુ' દર્રીન-ગએ 
એનો સુખ્ય હેતુ છે. સમાજને ઠપકો આપવાનો, રીતરિવાનને ઉપર 
પહદાર કરવાતે।, અમુક પાત્રતું' અમુક વર્તન વા અમુક સ“નેગીમાં એની 
નિસુપાયતા દર્શાવી, સમાજતી સમુચિતતા, કરતા, જડતા દર્શાવવાતો 
અવકાશ એમાં નાટકકારને ધણો હેય છે. ધત્યેક સામાજિક નાટકકાર 
ગ્રા રીતે ન્હાના કે મ્હોટો સમાજશાક્ી છે. આ રીતે સામાજિકટેમેડી . 
એ મુપ્યતે સામાજિકધંતિદાસતે ત્રથ છે. એતુ' સ્વરૂપ સુરેખ, ઘટના _ 


૪૬] [ નાકઢ્યલા 


પદ્ધતિસર, પાત્રાલેમત જીવન્ત અને સવાદ ચેતનમય હોય છે. ગક'દરે 
એતુ' ઉપસ્થાપન ( લ્ડટાધ્વપં01 ) પણુ વાસ્તવિક હેય છે. એમાં 
કાર્સની માફક કલાકાર વિચિત્રતાના અંશે! મૂકી શકે, અત્યુક્તિથી કે 
અસભવિતતાથી ( અશડયતા નહિ ) હાસ્ય ઉત્પન્ન કરી શકે, છતાં એ 
છેક હેતુરહિત તો નથીજ હોતાં, એવી પાત્રતી વિચિત્રતા એ આપણે 
“ કાકાની શશી ” માં ધેદ્દેજિતના પાસમાં જઇએ છીએ. છતાં એ તદન 
અવાસ્તવિક તો તથીજ. 


મોલ્લાસ કોમેડીમાં પણુ કાંઇ હેતુ તો હોય , છે જ. એતે! હેતુ 
ફરાર્સ માફક પેક્ષક વર્ગને માત્ર આત દ આપવાને નથી, પણુ સાથે 
પરેક્ષરીતે જાત આપવાતે! પણુ છે. અને એથીજ એને સાહિત્યમાં 
ઊંચુ સ્થાન આપવામાં આવે છે, ઉલ્લાસ કે આન'દતે સાહિસમાં 
સ્થાન હોય, પણુ એ સાહિત્યતું ધ્યેય નજ હોઈ શકે. આથીજ કોર્સતે 
સાહિતમાં નહિ જેવુજ સ્થાન અપાય છે, સોલ્લાસકેમેડી દારા 
નાટકકાર જીવનની ઉલ્લાસમય ખાજીતુ દર્શન કરાવે છે, અતે એમ 
સંમાજતે ગમ્મત સાથે સાત આપે છે. એટલે એતું' સાહિત્યમાં પણુ 
સ્થાત ઉ"ચુ હોય એ તે! નિર્વિવાદજ છે. 
“ કણળ કહેવાઇ ગયું કે ગ'ભીર્‌ કે।સેડીમાં કરુણુરસજ પ્રધાન 
ફ્રાય છે, એ તે! એક નિરીક્ષણુ છે. ખાકી, જે કેોમેડીમાં હાસ્યરસ 
ગોણુ હોય (ના હેય તો પણુ ચાલે) અને ખીજો કોઇ ગભીરરસ- 
પછી તે કરણુ હેય કે શૂંગાર હોય, વીર્‌ હોય કે રૌદ્ર હોય, અદ્ભુત 
હોય કે' ભયાનક હોય-પ્રધાતપદે હોય એતે આપણે ગ'ભીર્‌ કોમેડી 
કહીશુ', એતો અ'ત સુખી હોય છે એટલેજ આપણે એને કોમેડી 
કહીએ છીએ. આ નતતું સિશ્રણુ ડેઞાસિકલ તાઢકકારો અને વિવેચકે।- 
ને સ્ચતું નહિ; અને આથીજ ડફાઇડન જેવો સમરથ અતે વિચારશીલ 
વિવેચક પણુ એવાં નાટકોને અન્યાય કરતાં કહે છેઃ-- 

« ૧પ૯06 38 10 1128070 1ળ ઉક ૪૦૪વે 185 807૪ 
૩0 ઇડપમતે 28 પ૦ કછ ઇપ્કા-૦૦૫૯્લે7, “ઉ 4 તૈંપ્ઠપ૧ ૦4 
*00₹ 09% 10%008100), 806 પર 8100 ૦ 18 18 ૯0૦૫) 60 
7001810 16 50; 1૯૯ & €૦0188 0૦ 13], 11000 0806101: 0? 


'નાટ્યકલા ] [ ૪૭? 
સઘઉંઝલરદઉ ઇમ્વે ૩8૪3100, 1૪ તે ૪ ઇંઇવે 01 1013000 દલ ઘ લપ્લોઃ 


શપઇ 10 1170 10078 દવ ૧ ઠડ ૪૦ 7ણ 017008 81 10 
શક 04 0ણ ” 


4172 285% 7/ 20777226૮2 ૪7૦0૮85૪ 


જ્યારે બીજે પઘ્વે રોમેન્ટીક નાટકકારો અતે વિવેચકો એમ માને 
છે કે હાસ્ય અને કરુણુરસતુ' મિશ્રણુ અયુડત નથી. કાર્ણુ આપણે 
જઇએ છીએ અતે જીવીએ છીએ એ જીવન બન્તેથી ભરેલુ' છે; 
“તેથીજ ટ્રેજેડીમાં હાસ્યરસના થોડાએક પ્રસંગો દાખલ કરવા માટે આપણે 
શેડસ્પીઅરતે દોષિત ન લેખી શકીએ. એમાં નાટકીય કલા છે, અને 
એ સપ્રયોજન છે. એથી કરણુ વાતાવરણુતી ભય'કરતા ધોડા સમય 
મારે દૂર થાય છે. કાળા ભયભરિત વાતાવરણુમાં થોડા પ્રકાશ 
નાંખવાથી પ્રેહ્કક વર્ગનાં મતતી એકસ્વરતા (1101101011) ભાંગે છે 
એટલુજ નહિ પણુ અધકાર અને પ્રકાશ ( કરણુ અતે હાસ્ય ) એ 
અન્તે વિરોધી તત્ત્વોનો! વિરોધ વધુ સ્પષ્ટ અને દૃઢ થાય છે, અતે 
ટરણુ ૧સની નાટકીય અસર વધારે સખત થાય છે. આમ શેડસપીઅર 
એના મહાન ડ્રેજેડીઝ્રમાં પણુ પોતાના પ્રેક્ષકોને અધકાર્‌ અને ભયભર્યા 
પ્રદેશમાંથી થોડીએક પળ પુર્ણપ્રકાશ અતે ઉલ્લાસના પ્રદેશમાં લઇ 
“જઈ, એની ગમગીની દૂર્‌ કરે છે. એટલેજ બચાવ એ માટે પૂરતો 
છે. તદુપરાંત એથી નાટક કેઇપણુ રીતે કૃત્રિમ તો નથીજ થતુ. 
અસ્તુ. સ્વ, રમણભાઇ નીલક ઠે પણુ “રાઇતો પર્વત ” માં, જેને 
આપણે ગુજરાતી સાહિત્યનુ' સુ'દરમાં સુદર ગ'ભીર કેસેડી કથી શકીએ _ 
«્હેમાં વજુલતે એની સર્વ વિચિત્રતાએ સાથે દાખલ ડરી ગભીર 
શ્રામેડીમાં હાસ્યરસતુ' ઔચિત્ય સિધ્ધ કરી બતાવ્યુ છે. મે 

ફર્સ 

માનવ માત્રને હસવાની પણુ ભૂખ લાગે છે. એ હસવાની ભૂખ-' 
ભાંજ કાર્સનો જન્મ છે. કાસ? એ કાંઈ નાટકને! નવો પ્રકાર નથી. એ 
પણુ ટ્રેજેડી જેટલુ'જ સનાતન છે. યુરોપનાં રોમન કેમેડીમાં ફાર્સના 
"ઘણા અ'શો હતા. એરીસ્ટાફેન્સનાં ધણાંખરાં કોમેડી કાર્સજ છે. આપણે 
ન્યાં ને કે પ્રાચીન સાહિયમાં કાર્સ તુ' નિરાળુ' અસ્તિત બહુ એછુ' હતું, 


૪૮ ] [ નાત્યકેલ!' 
પણુ [વદુષકનાં પાત્રતા ધણે। છૂટથી ઉપયોગ ચતો. એનો હેતુ પલ. 
કાર્સનતોજ હતો. આ ન્નતનાં નાટકોનો હેતું પેક્ષક્વર્ગતે આત 
આપવાતો છે. જે એમાં ગાત આપવાતો હેતુ ભેગો મળે તો 
એની જત હેતુ બદલાતાં બદલાઈ જય, અને કાસ એ કોમેડી થઈ 
જાય, આગળ કહેવાઈ ગયુ તેમ જે સાહિત્યકૃતિ માત્ર મતુષ્યજતના 
આન' સાટે રચાઇ હોય તે સાહિત્યની ટથ્રિએ ઊંચી ન લેખાય, આ. 
ટાર્ણેજ વિધરસાહિત્યમાં ફાર્સને ધરું નીચુ' સ્થાન આપવામાં આવે છે. 
એતું મૂલ્ય, કલાવિધાનની દદ્િએ ઓછુ છે, એતો અર્થ એમ નહિ કે 
માતવજાતિતે એની જર્રીઆત નથી. 

ગુજરાતમાં, ફાર્સતુ' મૂળ ભવાઈમાં છે. હી આપણે જે યે[ડી 
ઘણી ભવાઇએ  જેઇએ છીએ ત્હેમાં આપણુતે ફાર્સનાજ લક્ષણે! લાગરો, 
( કવિ દલપતરામતું' “ મિથ્યાભિમાન ” એ ગુજરાતી સાહિસતું મથમ 
કાર્સ લેખાય એ ખરૂ; પરતુ સ્વ. નવલરામનું' “ભટતુ' ભોપાછુ' ”' એ 
અતુવાદ હોવા છતાં હછ સુધી ગુજરાતી સાહિ(યમાં અદ્તિય સ્થાન 
નેગવે છે. એ અતુવાદ છે, છતાં એનો મૌલિકતા કે!ઇપણુ રીતે એછી 
તથી, યુરોપીઅન વાતાવરણુમાંથી વસ્તુ લઈ ત્હેને ગુજરાતનાં વાતાવર્ણુ- 
માં મૂકવામાં અને તેવીજ યેગ્યતાથી પાત્રો અતે પ્રસંગો બદ્લવામાંજ 
સ્વ. નવલરામની ખરી મૌલિકતા રહેલી છે. શ્રી. સુન્શીતું' “ ખહ્ચર્યાત્રમ ” 
હમણાંજ પ્રસિધ્ધ થયુ'. એની ઘટના ધણી શિથિલ છે. એભાં અમુક 
સત્તવ્ય અતે અમુક વ્યક્તિઓની થેકડી કરવાનો અને તેમ કરી હાસ્ય 
ઉત્પન્ન કરવા શિવાય બીજે કેઈ હેતુ નથી, આ કારણે લેખક કહે છે તેમ એ. 
(દહિવ્લ) પ્રહસતજ લેખાય, તદુપરાંત રંગભૂમિ ઉપર ભજવાતા પ્રભેક 
નાટકમાં વચ્ચે વચ્ચે પ્રયત્ને ગોઠવેલા “ રગલા-રગલી ' નાં કાર્સ આપણે. 
નેઇએ છીએ. પારસી લેખકોએ યુરોપીઅન સાહિત્યતુ' આ દિશમાં 
પણુ અતુકરણુ કરવામાં કચાશ શેખી નથી, 


ફાસ'ની યોજના કોમેડી કરતાં ઘણા નીચા પ્રકારતી હેય છે. 
એમાં અસ્ુક વ્યક્તિએ-કે સમાજ પર્વે ટીકારૂપ-કટાક્ષમયં વાયો 
હરો, છતાં એમાં વિચારની ગહનતા કે ગ'ભીરૃતા. નથી હૈતી. નાટક. 
ખે ગંભીર કલા છે, એ, સય તદત્‌ ભૂલાઈ જય છે, ડદમાં પણુ: 


નાટ્યકલા ] [ ૪૯- 


સાધાર્‌ણુ રીતે એ ટુક હેય છે. ઘણે ભાગે કાસમાં અસભ્યવાણી 
અતે વર્તનથીજ હાસ્ય ઉત્પન કરવામાં આવે છે. પાત્રતા શખ્દા કરતા 
એની શારીરિક હીલયાલ પ્રલે, અને દેખાત તરક વધારે લક્ષ અપાય 
છે. એમાં પ્રધાનપદ ભોગવતી ઠંઠ્ામસ્ટરીમાં ઘણુભાગે આપણુને શિષ્ટત!' 
અને છુધ્ધિ નથી લાગતાં. વિશેષમાં વસ્તુ તેમજ પાત્રમાં આપણને' 
અસાધારણુ વિચિત્રતા લાગે છે. તદુપરાંત માનવહદયના સતાતનભાવે!* 
જેના ઉપર ઊંચી કોટિનાં નાટકોની રથતા થવી જેઈએ, તે પલે 
પણુ ફાાર્સમાં તદ્ન બેકાળછ બતાવવામાં આવે છે. પસ'ગનીં અને- 
પાત્રની અસબધ્ધતા અતે અનૌચિત્ય, ક્ષુલ્લલ વિચારો અતે ભાવો. 
ધટનાની શિથિલતા અતે અત્યુક્તિનો “હોેળા ઉપથોગ શે કાર્સનીં: 
વિશિષ્ટતાએ છે. જ્યારે આપણે કાર્સ વાંચીએ કે નનેઇએ છીએ ત્યારે. 
આપણે જવનતતી ગ'ભીરતા અતે ગહતતા, જગતની વાસ્તવિકતા અને 
વિશાળતા ભૂલી સ્યળ અને સમય, કાય અતે કારણુથી પર એવા 
સ'“કચિત પ્રદશરમાં જઇએ છીએ; જ્યાં હાસ્ય શિવાય બીજી' કાંઇ 
આપણે જેતાં નથી, અતુભવતા નથી. વાસ્તવિક જગતથો અતિદૃરઃ 
એવા એ ગનન્‍્ધર્જનગર્માં, હસતાં હસતાં પણુ આપણે વધુ વખત ન: 
રહી શકીએ-એમ આપણુતે લાગ્યા વગર નથી રહેતુ. 

આગળ વધતાં પ્હેલાં એક વસ્તુતે। ઉલ્લેખ કરવે। ઠીક લાગે છે.. 
ખે એક વર્ષ ઉપરઃ-- 


કાકાની શશી 


--તામક થ્ી. મુન્શીતુ' એક નાટક પ્રકટ થયુ' અને ભજવાયુ'.- 
કેટલાકોએ એને કાર્સ કહ્યું. કયા ઇરાદાથી ( સુખ્યત્વે વખોડી કાઢવાના )ે- 
અને કયા નિયમોને આધારે તે તે કહેનારા ન્નણે. પરતુ મ્હારી દદિએ- 
એ કાર્સ તે! નથીજ. પછી મ્હારી દદિમાં ભૂલ હોય એ સ'ભવિત છે. 
છતાં મ્હતે જે લાગે તે મ્હારે કહેૅવુ' જેધ્રએ. 

સોલ્લાસ કોમેડી માટે જે કલુ' તે દદિગ નેતાં “ કાકાની શશી ”” 
એ સેલ્લાસ કેમેડી છે. જેને વિચારવુ' હેય ત્હેતે માટે એમાં વિચારવાનું” 
પણુ ઠીક ઠીક છે. જેને જગત અને ત્હેમાં વંસતી અમુક પ્રકારની 
વ્યક્તિઓ ન્નેર્વાં હોય ત્હેને પણુ ત્હેમાંથી કાંઇ અવલોકવા જેવુ” 


"૫૦ ] [ નાટ્યકેલા 


૪ર્‌ર્‌ જડરે, એતે! હેતુ કેવળ હસાવવાતો! નથી; પરત્તુ જીવનની એફ 
આજી દેખાડી ગમ્મત સાથે જ્ઞાન આપવાતે! છે. પાત્રો પણુ જણે 
જીવન્ત હોય એવા લાગે છે. કોઇમાં કાંઇ વિંચત્રતા કે સતયુક્તિ જેવુ” 
"હરે પણુ તે સહજ સ્વાભાવિક અતે સભવિત છે, કદાચ એવી 
બ્યક્તિઓ આપણુતે ડગલેને પગલે નહિ મળે, તોએ યત્ન કરીએ તો 
ગુજરાતમાંથી અલભ્ય તે! નથીજ. પાત્રાલેખન એમનાં પૌરાણિક નાટકે 
અને ધ્ુવસ્વામિનીદેવી જેટલું ઉન્નત નહિ તેઃમે અસ'બધ્ધ અને 
અનતૌચિત્ભછુ| તો નથીજ. એમાં વસ્તુ નથી એમ પણુ કોઇ તજ 
કણી શકે, વસ્તુ સકલનામાં પણુ કલા સારાજેવા પ્રમાણમાં જળવાઇ 
રછી છે. વાત!વર્ણુ પણુ એક સામાજિક કેમેડીતે યોગ્ય એવુ છે. 
મતો પંછી એમાં કે!મેડીના કયા અંશે ખૂરે છે અને શાર્સના કયા 
અ'શો વધી પડી એતે હાંકી દે છે એ મ્હતે નથી સ્હુમન્નતું- એટલુ' 
પૂરૂ, કે અહીં તહીં' ઘાર્સના અસ્ુક લક્ષણો વેરાએલાં માલમ પડશે, 
“પણુ એટલા ઉપરથી એતે કાર્સ કહેવુ' એ ઉચિત નથી. એમ તો 
શેડસ્પીઅરનાં મેકબેય કે લીઅર્માં કે કાલિદાસતાં શાકૃન્તલ અતે 
'વિક્મોર્વશીમાં પણુ કાર્સતા થોડા અંશે છે; એટલા માટે આપણે 
ગને કાર્સ કહેતા નથી. આપણે ઝુખ્ય વસ્તુ તરક વધારે લક્ષ આપવાતુ' 
છે, અને ગૌણુ તરક ઓછુ-એ ભૂલવાતું નથી. એક ઇંદ્રજિતનાં 
વિચિત્ર, છતાં શોધતાં લભ્ય એવા પાત્ર ઉપરથી, અતે કહેવાતી 
ભત્રીજી કહેયાના કાકાતે પરણે એ નહિ ગમ્યાથી એક સુંદર સોલ્લાસ 
“જાસેડીતે કાર્સ ક્હી ઊતારી પાડવું, એ મ્હતે તો ડહાપણુભર્યું નથી 
લાગતું. પછી તો પોતપોતાની દષ્િએ પોતાના અગત અભિપ્રાર। 
સવ નિયમ અને પ્રયાથી ૫૨ લાગે છે; પોતાનુ પોતાતે ખર દેખાય 
એવી ટુકી માતવદણિ છે......-એક મિત્રે મ્હતે કહ્યું" “ એતે સાધારણુ 
ક્રાર્સ ન કહો તે ઇપ્બ્ઢર્વ કાર્સ કહો” હું કહુ' છુ' તો પછી ટાં) 
જામેડી કેમ નહિ ? એમાં કહેવાતું રહેડુંજ નથી. એ જે છે તે છે. 
“રટલાક 10 કાર્સ એ શખ્દથી ભરમાઇ મે!લીએર કે કોન્સ્રીવ્નાં 
“ામેડીઝતે પ્રાસષ કહેવાની ભૂલ કરે છે; જ્યારે ખરૂ જતાં એમાં 
શાર્સના અ'શોજ છે. એની ધટના ગમતે વિચારો જ્નેતાં એ સેહ્લાસ 
જમેડીઝ છે. એજ રીતે કાકાર્નો શશીતુ' છે. જે એતે સાટે કોઈપ્‌તુઃ 


-આટ્યકલા ] [1 ષ૧ 
સાહિસવિષયક અભિધાન ચોગ્ય હોય તે તે કોમેડીજ છે. 


ટ્રેજેડી, કોમેડી અને કૂાર્સ આપણે તપાસ્યાં, પણુ હજ ખીન્ન પ્રકાર 
આપણે તપાસવાના બાકી છે. ખરૂ" જેતાં સ્વરૂપ અને તત્ત્વતે લીધે 
એતે સમાવેશ ઉપલા એકાદમાં થાય. આ પ્રકાર તે ગૈતિહાસિક; 
“સામાજિક અતે પદ્ય નાટકોને 


ઇતિહાસ અને નાટક 


એતિહાસિક નાટકને સમાવેશ ઉપરના એકાદ પ્રકારમાં થઇ શકે; 
પરતુ એતે ધતિહાસ સાથેતોા સ'બ'ધ તપાસવ! એતી વિચારણા નિરાળી 
થવી જેઇએ. પૌર્ણિકનાટકેતો સમાવેશ પણુ આમાં થાય છે, 
કારણુ પુરાણુને આપણે ઝાંખો ઇતિહાસ લેખીએ તો કાંઈ ખોટું નથી. 
(૫તિહાસ એ ભૂતકાળની સત્ય કયા છે, જ્યારે પુરાણની વાસ્તવિકતા 
શ'કાસ્પદ છે; એમાં સત્યના અ'શે। કદાચ થોડાઘણાં હશે, છતાં અત્યુક્તિના 
અ'શે! વિશેષ હોય છે. એજ કારણે એને ઝાંખો! ઇતિહાસ કલો છે. 
પરતુ જેમતે મદ્ધા હોય તેમતે માટે તો એ જીવન્ત અતે જ્વલત્ત 
પ્ુતિહયાસજ છે. ) 


નાટકની શરૂઆતજ ખરૂ નનેતાં સમકાલીન કે ભૂતકાળના ઇતિ- 
હાસમાં છે. મહાષુસ્ષોના મહાપરાક્રમેની કાવ્યોાદ્દારા સ્તુતિ કરવી- 
અમુક નતતતા હાવભાવ અતે નૃયથી એ ગીતની અસર સચે।ટ કરવી- 
ગમે માતવજતિતી પ્રાથમિક ( 01100૧00૯ ) અવમ્થાની પ્રપૃતિસિષ્ધ 
અ'તઃસ્ફૂર્ણામાંજ નાટકની ઉત્પત્તિ છે. આથીજ પ્રાચીત ગ્રીસનાં ટ્રેજેડી, 
'ભારતવર્ષનાં પ્રાચીનનાટકો અતે ન્નૂર્નાં અગ્રેજીતાટકોમાં વસ્તુ મુખ્યત્વે 
ઇતિહાસ અને પુરાણુમાંથી લેવાતુ* 

એતિહાસિક નાટકોના લેખક માટે એકલી નાટયકલા હાથ્‌ 
ફર્વી એ પૂરતું નથી. એ માટે તે સમયના રીતરિવાન્ને, સ્થિતિ, 
“વ્યક્તિએ વગેરેતુ' સાન આવશ્યક છે. કારણુ તે વગર્‌ નાટ્ય માટે 
યોગ્ય વસ્તુ અને વાતાવર્ણુ ઉભાં ન થઈ શકે. ( નને કે તે વગર્‌ પણુ 
નાટ્ય ર્થાએલાં આપણે જઇએ છીએ. સપ્રાટ્‌ હર્ષ અને વલ્લભીપતિ, 
જેવાં નાટકોમાં આપણે રીવોલ્વરો વપરાતી જેઇએ છીએ. “ પેટન્ટ, 


પ્‌] | નાટ્યફેલા' 
લેધર? ના દોરીવાળા જેડા-વીસમીસદીની * વોકીંગ સ્ટીક” અતે એવુ” 
કોઈ કાંઇ આપણે જેઈએ છીએ, ત્યારે આપણુતે નાટકકાર્‌ અને નાટક- 
મડળીનાં સંચાલકોના જાનતી દયા આવે છે, પણુ એ પ્રશ્ષ ચર્ચવો 
દીક નથી, કારણુ ચર્ચીએ ક ના ચચીંએ, પણુ પૈસા એજ જેતુ' 
ઘ્યેય છે, તે તો પોતાતેજ હાથે પોતાની અતુફૂળતાએ કાન બધ કરી. 
ખ્ડેરા થઇ ૨ક્રે છે). નને કે. વાતાવરણુ એ પાત્રાલેખન અતે વસ્તુ- 
વિધાન કરતાં એ।છા અગત્યતું' છે, છતાં અનાવશ્યક તો તથીજ. યોગ્ય 
વાતાપરણુ વગર્‌ નાટક આપણુને અસરફારક તા જ લાગે. 
શ્રી? સુન્શીમાં પણુ આપણે આ દોષ કાઢી શકીએ, પરતુ જ્યાં 
જતિહાાસ અંધારામાં હોય, સામાનજક સ્થિતિ અજ્ઞાત હોય ત્યાં લેખકને 
એતિદાસિક ડલ્પના દોડાવવાતી છૂટ હોઇ શકે. છૂટા છવાયા બતાવેતે. 
પોત્તાતી વસ્તુસકલનાતી કલાથી, ત્હેમના સમય અતે સ્થળમાં તરત 
માલમ ન પડે એવે, યોગ્ય ડ્રેરષ્રાર કરી, લેખક, દેશ, સમય, પ્રસંગ 
અને પાત્રેતું સંપૂર્ણ, સુંદર, કલામય થિત્ર દોરી શકે છે. પરતુ 
પ્રતિહઠાસના પ્રમાણભૂત ગણાતાં સત્યાની અવગણુના કરવી એ તે! દોપજ” 
લેખાય, કદાચ લેખકના બીન સુણેથી સુગ્ધ થઇ થ્રી. નરસિંહરાવ માફડ- 
આપણે એ "દોષ માક કરવા જેટલા ઉદાર થછ શકીએ, પરતુ માછી. 
મળ્યાથી થએલે। દોષ ટળી જતો નથી એ તે દેખીતુ'જ છે. વિશેષમાં 
ગમે ક્ષમાશીલતા દર્શાવવી કે નહિ એ પ્રશ્ન વ્યક્તિગત છે. સૂથે એટલુ 
કપૃણુ સપણ થવુ' જઇએ કે કલાવિવેચકની દૃદ્િએ આ દોષ અક્ષમ્ય અતે 
અસલ તે નથીજ. કારણુ નાટકકાર કે નવલકથાકાર, ઇતિહાસકાર 
રાવાતો દાવો નથી કરતા. બન્નેનાં ક્ષેત્ર અને હેતુ જુદાં છે સાહિત્યકારને 
વ્યક્તિગત દણિએ ધતિહાસ અવલોકવાની અને આલેખવાની છૂટ છે. 
એટલે જ્યાં સુધી આર્!્શશક્યતા ( 1તંણ્ [ઝતા ) જળવાતી 
હોય ત્યાં સુધી આ દોષ ક્ષમ્ય લેખાવોજ જઇએ. ફારણુ ફલાકારતુ' સત્ય 
એ ડવિકલાનુસત્ય ( ૩૦૯૫0૦ ઇં ) છે. એતિહાસિક સત્ય અતે 
ડવિકલાતુસલ એ ખે તદ્ન ભિન્ન છે. આથીજ એક અગ્રેજ લેખક 
વિતેદમાં મામિક રીતે કહે છે. 


તળ 316008 €₹૦પમકુ 3૩ ઉતાર ૯૩૪૦૦110005 ઘાત લૈ્તાદફુ 
10 11181017 00111૪ 18 પદણલ ૦૩૦૨] પ્ત0028 કપ્રવ વૈંઠદ8, * 


'તાય્યકલા | [ પ૩ 


શ્રી. સુન્શી પોતાની એક યુડિતિથી આ દોષમાંથી બચી ન્નય છે. 
એમનાં પાતોતે વીસમીસદીના ૨ગે ₹ગી એ વધુ જ્વલન્ત અને જીવન્ત 
*ખનાવે છે. એથી- એમનાં નાટકોમાં આપણુને વધુ જાર્સો અને ચેતન 
, લાગે છે. કુમારદેવીમાં પ્રાચીન પાત્રોતે નવા સ્વાંગ સજવવામાં-એભને 
નનવા વિચારો આપવામાં થી. લીલાવતી મુન્શીને પણુ થ્રી. કતેૈયાલાલ મુન્શી 
“જેવો કસે મળી છે; જે કે એનાં સસ્કૃતિદર્શનમાં ખામી આવી નય છે, 
“છતાં,ઉપરનાં કારણને લીધે એમાં એ દોષ ગ'ભીર નથી લાગતે।. આપણુ 
ઘ્યાન પણુ નથી ખે'ચતે।. વિરૈષમાં જ્યારે શ્રી. સ્ુન્શી ઇતિહાસ વિસ્ધ્ધ 
*જત્‌ય છે, ત્યારે એ કેવળ પોતાની કલા સાચવવાને કે એને સુ'દર, સાહક 
બતાવવા પૂરતાંજ. એટલે અ'શે “ધ્તિહાસતુ' ખૂન ” મ્ણતે પોતાને તો 
"છચ્છનીય લાગે છે. પણ્‌ જ્યાં ઇતિહાસ અને કલા બન્તેડ્રસચવાતાં હોય 
તે રૃતિ તો ઉત્તમજ ગણાય ગ બાબત શ'કા નજ હે શકે. કારણુ 
પરિશિત કાયષક્ષેત્રમાં પણુ જે સીમાથી બંધાયા વગર-છતાં સીમા 
"તોડયા વગર્‌-કાંછ સરજે તહેની શક્તિ તે અપરિસમિતજ હેોય- એની 
ડૃતિર્માં મહત્તા પણુ વિશેષ હાય. 


આ ઉપરથી સ્પજ થરો કૈ પ્રતયેક બ!રિક બાબતમાં પણુ એતિહાસિક 
-સભેને વળગી રહેવું એ નાટયકાર માટે આવશ્યક નથી, સુખ્ય પ્રસંગ 
“અતે પાન્ન પૂર્તોજ ઇતિહાસ આવશ્યક છે. નાટકની કલા "ખાતર નવાં 
“પાત્રો અતે નવા પ્રસગો સ્જવાનો કલાકારને સ પૂરણ અધિકાર છે; 
અને શેડ્સપીઅર જેવા સમર્થ નાઢકકારે પોતાની વિરલ સફળતાથી 
“એ આપણુતે બતાવી આપ્યુ છે. 

આધુનિક અગ્રેજી નાટકોમાંથી જ્હોન ડ્રીંકવાટર્તુ' અખરાહાસ 
(લીન્કન આપણુ ધ્યાન ખે'ચે છે. એતું' વસ્તુ નજદીકના ભૂતકાળમાંથી 
“છે એટલે વાતાવરણ્‌ સંબધી 'ખાસ સુક્કેલી રહેતી નથી. એની ખરી 
“ખુબી એક મહાત માનવના એવી સર્વ મહત્તાએ। સાથેના પુતઃસર્જતમાંજ 
"છે, નાટકકાર કે નવલકથાકાર પોતાની વિચાર્સૃષ્ટિ, ભાવતાસૃષ્ટિ કે 
“અવલાકનસૃષ્ટિમાંથી પાત્રતે સર્જે છે; તેમ એતિહાસિકનાટચકાર યઇ 
-ગએલી વ્યક્તિઓને પુનર્જન્મ આપે છે. એમાં તાટકકાર એ પુસ્ષનાં 
જવનના અગત્યના અને સુખ્ય પ્રસંગોને ફરીચયી ઉભા કરે છે છતાં 


૫૪ ] | નાહ્યકલા, 
આપણુતેઃ એ પરિચિત હોય એવાજ લાગે છે. જે કે ફલા ખાતર- 
એટલે વસ્તુસકલના કે પાત્રાલેખન ખાતર-ધણી વાર થોડાં ઘણાં કલ્પિત 
પાત્રો સૃજવાં પડે, પણુ એમતું નાટકીય મહત્વ ઔતિહાસિક પાવે 
કરતાં એણછુજ હોવું જેદએ, નહિ તો કલ્પનાથી ઘતિહાસના અ'શો 
ફાઇ નય, થોડા ધણા પ્રસંગે! બદલવા મારે, છેડી દેવા મારે કે. 
ઉમેરવા માટે નાટકકારતે દોષિત તે। નજ ગણી શકાય, કારણુ નાટચકારને 
ખરે અને ગાઢો સ'ભધ પ્રસંગો સાથે નથી હોતે! પણ્‌ પાત્રો સાથે. 
હોય છે. પ્રસંગો સાથેનો ત્હેનાો સબ'ધ પાત્રાલેખન પૂરતોજ છે. આ. 
કારણે નાય્કકાર્તે ઈતિહાસ સાથે ઘટતી છૂટ લેવાતો અધિકાર હોઇ 
શકે, અબરાહામ લીન્કતમાં આપણે આ સર્વ જેઈએ છીએ-અતુભવીએઃ 
છીએ; અતે એથીજ એ આ ડુગના અગ્રેજી સાહિયમાં મહાત 
લેખાય છે. 
સામાજિકનાટકની સકુચિતતા 


સામાજિકનાટક માટે પ્રયમ ભય કલાને ચતિવાસ્તવિક 
ખતાવવાતે! રહે છે. પરતુ બીજે ભય એથી વિશેષ ગ'ભીર છે. સમય 
સાથે માતવસમાજ અને વિચારણામાં થતો ફેર અનિવાર્ય છે. આ. 
જેર થતાં સામાજિક નાટકનાં અર્થ અને મૂહ્ય ઓછાં થવાનાંઃ. 
સામાજિક નાટકોર્માં બહુધા સમાજના દોષ તોંધવામાં આવે છે. 
ધણીવાર એ ઉપર્‌ નાટકકાર્‌ પોતાના વિચારે દર્શાવો, એ રેોષને જડ-- 
'ૂળચય્‌ી ઉખેડી નાંખવાતી ધગશ બતાવે છે; કોઇકવાર એ વસ્તુસ્થિતિ 
ટાળવાના ઉપાયો બતાવી, બીજી રચનાનો નિરદદેશ કરે છે, પરંતુ 
જ્યારે સમાજ એ દોષોથી સુક્ત થશે, યારે એ નાટયતુ' અમત્ય 
અતે એતું' બળ આપોઆપ ઓછુ થશે કારણુ નાટ્યકારતા વિચારે 
અતે પાત્રીના સવાદ્દોનાં ચેતત લગભગ સૂકાઇ જશે. દાખલા તરીક્રે- 
વિધવાલગ્નનો કોધષ્તર હિમાયતી અત્યારે વિધવાની કરણુદ્શા ચીતરી 
એ દારા સમાજને એ પ્રથા ચહણુ કરવા સ'કેત કરે. પણુ જ્યારે એ 
પ્રશ્નનો ઉકેલ થઇ જાય, વિધવાલગ્ત અપવાદ મટી રૂઠિ થાય, ત્યાર: 
સામાન્ય જનસસ્ુદાય માટે એ પૃતિતું' અગત્ય જરૂર ઓછું થવાતું. 
એેથોજ ખેજેર્સન કે ઇંબ્સન, શે કે ગાલ્સવર્ધીનાં નાટકો સેઠ્ટાડલીસ . 


કામ્યકલા ] [ પપ 
ક્રે રોડમપીઅર, કાલિદાસ કે ભવભૃતિની કૃતિએ જેટલાં ચિરસ્થાયી 
મ થઇ શકે, કાર્ણુ અમરફૃતિની રચતા માનવહદયના સ્થાયી અને 
સનાતનભાવ ઉપરજ થગેલી હોય છે. એનો અર્થ એમ નહિ કરે 
એમાં સામાજિક પશ્વ કે રિવાજતે! સ'કેત્‌ સરખો પણુ ન હેય, પણુ 
એતે પ્રધાતપદ આપી-માતવભાવોને ગૌણુપદ નજ અપાવું જેઇએ. 
સામાજિક પક્ષો કે વિચારોતે ગૌણુપદ આપી ઉત્તમકૃતિ જરૂર થઇ 
શકે, પરતુ સામાનિક રીતરિવાન્નેના પાયા ઉપરજ ઝોની ધટના ન 
થઇ શકે, અતે થાય તો તે ચિર્સ્થાયી નાજ થાય; કારણ રૂઢિ અને 
રીતરિવાજને એ દરીઆઆની રેતી જેવા છે, આજે અછી' કિનારે છે, કાલે 
ભરતી કે ઓટ સાથે ડયાંગ્ે સમુદ્રને તતીએ જઇ ખેસરે. 


પ્રાચીન અને અર્વાચીન નાટકોનો ભેદ 

સામાજિક નાટકના લેખકના સર્જનતું વર્ુલ ન્હાતુ' હોય છે કારખુ- 
બહુધા સામાન્ત્કિ નાટકોમાં વાસ્તવિક અ'શોનતી ઝીણુવટ જ્ેઇઃ તે. 
કરતાં વિશેષ હોય છે, એ કારણે નાટક પ્રાન્તીય વા રાષ્ટ્રીય થઇ જાય, 
એમાં રસ લેનારની સ'ખ્યા પણુ પરિમિત હોય; જેતે સામાનક- 
છવનતું જ્ઞાન હેય એજ એતે પૂર્ણપણે સ્હમજી શકે-એને! આત દ 
લૂટી શકે, આધુનિક સામાજિક નાટકે! ઘણે ભાગે ધાન્તિય-અતે એક-- 
પક્ષી હેય છે, એ એતે મ્હેટામાં મ્હેટો દોષ છે. જ્યારે પ્રાચીન 
નાટકે! સાર્વજનિક અતે સર્વદેશીય ( ઈ્તાંખ્લાડ્ાં ) છે. એ ખર' 
કૃ આઉુનિક નાટકોમાં અમુક વાચકોને વધારે જુસ્સો! અતે શક્તિ લાગે 
પરતુ એ માદકપીણું પીનાર જેમ અલ્યસ્થાયો હોય છે. જ્યારે. 
ધાચીનનાટકેમાં રહેલાં રસ અતે ભાવ, કવિત્વ અને કલા વધુ ઊચા 
અતે સ્થાયી છે. શેડસપીઅર કે કાલિદાસની કૃતિએ કોઈપણ જમાનામાં 
ક્રોઇપણુ દેશમાં વાંચી સ્હમજી અતે માણી .શકાય; પણુ કેવળ સામાન્સિક 
નાટકો આવી અને આટલી આંતરરાષ્ટ્રીયતા નજ ભોગવી શકે. કારણુ 
બીજા દેશ કે સમયતું' અજ્ઞાનપણુ' વાચક અતે નાટકકાર્‌ વચ્ચેનું અ'તર 
રેર વધારે. એ અપરિચિત વાતાવરણુ સહુ કોઇને શુષ્ક લાગે. 
આથીજ વસ્તુ અતે પાત્રાક્ષેખન કરતાં વાતાવરણુ ગૌણુ હવુ' જઇએ, 
જે લેખક વાતાવરશુતે ધધાનપદ આપે એની કૃતિ અમુક અ'શે સર્જ- 
ભાગ્ય નન થઈ શકે. 


-પદ્દે ] 1 નાટયકલા 

રંગભૂમિ અતે છાપખાનાતી જે સગવડો આપણે ભોગવીએ 
“છીએ એ ડાર્ણું પણુ અત્યારનાં નાટકની ફલા એઈછી થાય છે, જ્યારે 
એ સગવડોતે! અભાવ દતે! ત્યારે આજ કાર્ય સાધવામાં, આજ અસર 
'ઉત્પન્ન કરવામાં, આજ ભાવ વ્યડત્‌ કરવામાં અતે આજ વાતાવરણ 
ઉભુ કરવામાં વધારે ઊ'ચી કલાની અવશ્યકતા હતી. બીજી એ, કૈ 
"જેમ આપણે વૈજ્ઞાનિક શોધખેળમાં અને ખુદ્દિવાદ્માં પ્રગતિ કરોએ 
“છીએ તેમતેમ માનવજીવન વધારે ગુ'ચવાડાભર્યું” અને અટપટુ' બતે 
“છે, પ્રાચીન નાટકકારોતે આટલા બધા પ્રશ્ને! ઉકેલવાના ન હતા. એથી જ 
એમનાં નાટકોની રચના માતવહૃદયના સનાતનભાવે। ઉપર્‌ ચતી જ્યારે 
મ્ડોટે ભાગે અર્વાચીન નાટકોમાં કોઈ સામાજિક, રાજકીય, ધાર્મિક 
વા અન્ય વિષયક પ્રશ્નને! ઉકેલ કે ઉકેલ તરફ પ્રયાસ હોય છે, એટલે 
-એતી જે આજે કિ'મત છે તે અન'તકાળ માટે ન રહાં શકે. ખહ તો 
તે એતિહાસિક તવારીખ ( ત૦૦૫૧૧૯૧૬) વા એંક પ્રકારતા કલાના 
ન્નમૂના તરીકે ટકી શકે. પરુ, માતવસ્વભાવ ભૂતકાળમાં હતો! તેવોજ 
આજે છે અતે ભવિષ્યમાં પણુ તેવોજ રહેરે; એટલે એ નાટકોની લેક- 
િયતા-એ નાટકો સપણ અતે સેય હોવાના કારણે-સ્યાયી હેય એ 
તો! દૅખીવુંજ છે. 


કવિતા અને નાટક 


પ્રાચીનકાળમાં કવિતા અતે નાટકતો સબધ ધણુ! ગાઢો હતે. એ 
-સઅધ એક માતા અતે ખાળકના સબધ સાથે સરખાવી શ કાય. જેમ 
આળક મ્હોટુ' યતાં-વચ્ચે બીજ સંબધ આડે આવવાથી બાળકતે 
સાતા પરત્વેતા ભાવ શ્વિથિલ થાય છે, તેમજ કવિતા અતે નાટકના 
સબ'ધમાં થયું. નાટકને પોતાના વિવરણુ માટે ગથ જેવુ યુક્ત વાહન 
મળતાં-ધીમે ધીસે એ જૂતે। સબધ ભૂલાવા માંડે. પ્રાચીન ઘુરોપીઅન 
ડલાસિક્લ નાટકો બહધા પઘમાં લખાતા, ખુદ અગ્રેજસાહિત્યમાં 
-પણુ કાવ્યનો ઉપયોગ રેડસ્પીઅરતા સમય પછી પણુ ધણો! થતો. 
-એગણીસમી સદીમાં તો કવિતા એજ નાટકતુ' વાઠત લેખાયુ' હતું. 
આપશે ત્યાં પણુ પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કાભ્યનો ઉપયોગ ધણી 


“નાટ્યકેલા | | ૫૭ 


છૂટથી થતો; અને આપણે પણુ ગએ પ્રથાતો અતુવાદ કરવામાં કાંઈ 
આકી રાખ્યું નથી. 


આ વિ આગળ જર્તા પ્હેલાં કવિતા એ નાટક ચાટે 
સોાગ્ય વાહન છે કે નહિ; એ ઉપર સાધારણુ ચર્ચા આવશ્યક છે. 
નાટક એ પરલક્ષીકલા ( ૦2૯૦0૦ 2/૬) છે. જ્યૉરે શુધ્ધ કવિત! 
બહુધા આત્મલક્ષી (ડપા0]૯૦૪ંમટ) છે. આ જેતાં આપણુને એમ 
લાગે કે એ ખે ભિત્નકલાનો મેળ ન ખાય, કારણુ બન્નેના હેતુ જુદા 
જે. પરલક્ષી કલા સર્વાતુભવ વ્યકત કરવા માટે છે, જ્યારે આત્મલક્ષો 
સ્વાનુભવ પ્રદર્શિત કરવા માટે છે. પરતુ લેખકનાં વ્યડ્તિત્વતો વિચાર 
કરતાં, અને સ્હેજ ઊંડા ઊતરતાં પ લાગ્યા વગર્‌ નહિ રહે કે 
આ ભેદ બહુ ઊ'ડા અતે સ્પષ્ટ નથી. કારણુ વર્ણનાત્મક ભાગમાં અતે 
બીજે ધણું સ્થળે કવિતા પર્લક્ષી થઇ રાકે છે. બીજુ, નાટક એ 
જીવનનુ' અતુકરણુ છે. ( જ્યારે કવિતા સર્વા'શે નથી. ) એટલે એમાં 
કવિતા કૃત્રિમ લાગે એમ ઘણા માને છે, કારણુ હાલતાં-ચાલતાં 
આપણે કવિતા ગાતા કે કવિતામાં બોલતા નથી. પરતુ પોતાની કલા- 
કૃતિને શણુમારવા નાટચકારતે જીવનની વાસ્તવિકતાથી શ્એેટલે દૂર્‌ 
જવાની છૂટ હોઇ શકે. કારણુ સાહિત્યતો હેતુ માત્ર જગતતુ' દર્શન 
કરાવવાતો! નથી, પણુ જગતને સુ'દર્‌ બનાવવાતા પણુ છે જૂતા 
કવિઓએ આપણુતે આ પ્રયોગમાં એમતી સધળતાના ઉત્તમ દાખલાએ। 
આપ્યા છે એટલે આપણે એ ખેતા એકીકરણુ માટે વાંધો નાજ લઇ 
શકીએ. છતાં નાટક અને કવિતા એ બન્તે ભિન્ત પકારતો-ન્િન્ન 
ઉતુઓવાળી-ભિન્ન સ્વરૂપવાળી ખે કલાએ।તે એકઠી કરી સફળતા મેળવવા 
માટે અસાધારણુ પ્રતિભા ન્નેઇએ એ તો દેખીતુંજ છે. , 


આ બેના મિશ્રણુથી ધજી વાર નાટકનાં વસ્તુ અતે પાત્રની 
ઉદાત્તતા વધે છે, વાતાવરણુ ઉપર એની અસર ચાય એતો દેખાતું જ 
કારણુ કવિતાતું મહત્ત્વ અદર દાખલ થતાં નાટકતુ' મહત્ત્વ પણુ વધે છે. 
અને રંગભૂમિ ઉપર પણુ ત્હૈતી અસર વધુ સચે।ટ થાય છે. નાટક એ 

કલાનુ' ગભીર સ્વરૂપ છે એતે! આપણુતે સહજ ખ્યા8 આવે છે. 
તદુપરાંત ગઘ નાટકો કરતાં પથ નાટકોમાં કે પઘાત્મક ગઘ નાટકોમાં 


હ 


૫૮ ] [ નાટ્થકેલા 
લેખકતુ' વડિતત્વ અતે ચાતુય વધુ સ્પષ્ટ અતે સુરેખ હેય છે. કારણુ 
આ જાતતાં નાટકોમાં લેખક કવિ અતે નાટકકાર બન્તે છે. એટલે. 
ઔઓનનાં જીવન અને અતુભવ, આચાર અને વિચાર, ભાવ અતે સ્વભાવ 
ચિતરતાં એ પોતાનાં પણુ સહજ સ્વાભાવિકતાથી વ્યડૅત કરે છે. જ્યારે 
ઝો માટે ગઘનાટકેોમાં એટલો અવકાશ નથી રહેતો. ( શેડ્સ્પીઅર 
જેવા કેવળ પર્લક્ષી કલાકાર આમાં ઉત્તમ અપવાદજ લેખાય ) આ 
જયા-જયત્ત અને ઈન્દુ-કુમાર જેવા સગીતકલ્પ નાટકાર્માં માલમ પડશે. 
આ નતતાં નાટકમાં પણુ બે વિભાગ હોય છે. કેટલાકમાં કેવળ પધ્યજ 
હોય છે. જ્યારે કેટલાકમાં પઘ અને ગદ્ય ઓછા કે વત્તા અશમાં 
પ્રસગ અને પાત્ર પમાણે વપરાય છે. પવ નાટકમાં બે ભય રહે છે. 
ભે કવિ પરલક્ષાં ન થઈ શકે તે! એ નાટક ન બતતા નાટકીય કાવ્ય 
ખતી જાય. જે પ્રથમ કવિ હોય અતે આવીં નતનાં નાટક લખવ! 
પ્રયાસ કરે તે એક સુદર નાટકીયકાવ્ય ( 19 દ॥00ં€ [૦૦1૫ ) 
લખી શકે, પણુ એક સુદર નાટક તે! નજ સરજી શકે. શેલી, ચેટ્સ 
(૪ય&ાડ) અને શ્રી. ન્હાનાલાલને આ કારણેજ આપણે કવિતા 
ઉપતામથી અપનાવીએ છીએ. એ ઉપરજ એમની નામના અવલ'બે 
છે; એ વડેૅજ એભની કિ'મત અ'કાય છે. બીજે ભય નેટે ધથમ 
નાટકકારે। છે, છતાં કવિ બનવા યતન કરે છે ત્હેમને માટે છે શેડ્સ્પીઅર- 
ના સમકાલીત નાટકકારો પોતાનામાં કવિત્વ નથી, છતાં ચાલતી આવેલી 
પ્રયા પ્રમાણે ચાલી પલમાં નાટક લખવા જાય છે અને એમ એમની. 
પરાળ ફવિતાતે લીધે એમનાં નાટકે! દોષયુકંત થાય છે. પધ ત્યાગી 
જે એમણે ગઘ્યમાંજ નાટકો લખ્યાં હોત તો એમાંનાં ઘણાં સમર્થ 
નાટકકાર થઇ શડયા હોત. અગ્રેજસાહિત્યમાંથી તો આપણુતે માત્ર 
રેડસ્પીઅરજ એવો એક લાગે છે, જે આ સપ્રમાણુતા બરાખર્‌ 
જાળવી શકે છે. પોતાની પર્લક્ષી પ્રતિભાથી, એ નાઢકતુ' વસ્તુ સર્જે 
છે, ત્હેની વ્યવસ્થા કરે છે, પોતાની અસાધારણુ કવિત્વશક્તિથી 
ગને ઉદાત્ત બનાવે છે. એ કવિ તરીકેની અસાધારણુ ્રતિભા વગર્‌ એનાં 
સહાનર્રેજેડીઝ આટલાં મહાન નજ થઇ શકયાં હોત. 


પ્રાચીન યુરોપીઅન સાહિયની સરખામણીમાં સંસ્કૃત નાટથસાહિ- 


નોર્ટથકેલા ] [ પદ 
સ્યૅમાં કવિતાને ઉપત્રોગ પષશ્મિતત છે. વલે ભાગે મુખ્ય પાત્રેજ ચાને 
તૈ પણુ પ્રસગોપાત્તજ કાવ્યતે! ઉપયોગ કરતાં છતાં સ'્કૃત નાંટેથ- 
કાશૈમાં-ખાસ કરીતે કાલિદાસમાં-પરલક્ષી કરતાં આત્મલલી અ'રો 
વિશેષ આવે છે. અતે તેથીન સક્કૃતે નાટકે મૃખ્યતે  સગીત-કદંપ 
હાય છે, કાલિદાસ આપણુને નાટકકાર કરતાં કવિ તરીકે વધાર 
પદિચિત છે. કારણુ કાલિદાસ પ્રયમ કવિ છે, એનાં નાથ્કામાં પણુ 
એવું કવિ તરીકેનું વ્યડ્તિત્ત ડગક્ષે ને પગલે દેખાઇ આવૈ છે. ભલે 
સાહિયકાર તરીકે, એક સર્જક તરીકે એકદરે કાલિદાસ ભવજૂતિથી 
મહાન લેખાય, છતાં નાટકકાર તરીકે તે! ભવભૃતિ કાલિદામથી 
મહાનન છે. 

આપણાં ગુજરાતનો! તાટયઇતિહાસ તપાસીએ તો આપણને માલમ 
પડરે કે લગભગ ૧૪૨૦ સુધી આપણે ત્યાં ગઘનાટકોમાં પધતે! ઉપયોગ 
કરવાની પથા હતી હુ' જાણુ છુ” ત્યાં સુધી-અર્વાચીન અગ્રે નાટકમાંથી 
પ્રભા! લઈ શ્રી. બટુભાઇ ઉમરવાડીઆએે એ પ્રણાલિકાને ભગ 
કર્ચો-અને નવીન જતના સકળ નાય્યપ્રયોગો શુજરાતને આપ્યા, ને % 
હજી સસ્કૃત નાટકેોનાં અતુકરણો અતે અનુવાટો માલમ પડે છે. પણુ 
ગમ અતુકરણે। અતે અતુવાદો તાટકકારની પ્રતિભા વિહ્ેણાન લાગે છે.“ 
પરતુ સ્વ. ર્મણુભાઇતુ' “રાઇનો પર્વત ” એ અતુકરણુતો સથળ દાખલે 
છે. એમાં એમતી મૌલિકતા અતુંકરણુશીલતા કરતાં વિષેશ સ્પછ છે. 
અને ગદ્ય પધ્તા મિશથ્રણુવાળા નાટકોના કેવળ અકળ પથોગો હજ 
આપણે આપણી રંગભૂમિ ઉપર નતેઇએ છીએ. નાટકમાં જે કાવ્યોનો 
ભાગ આવે એમાં પણુ કાંઈ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ નાટકીય હેતુ હોવો જઇએ, 
ભલે વસ્તુ સાથે એને. નિકટતે। સબ'ધ ન હોય; પણુ પાત્રતે ઉદાત્ત ખના- 
વવા અતે સ્થળ વા સમયનો નિર્દેશ કરવા પૂરતો! હેતુ પણુ એમાં હોવે 





* સાક્ષર શ્રી. કે. હ. છુવતા અનુવાદોમાંથી આ માલમ પડરો. અનુવાદનેો. 
હેતુ, ખીજ ભ્રહ્યાનાં સાહિત્યથી લાકને વાકેફ કરવાને છે. આ હેતુ પણ' એમની 
કૃતિએ સાધી શકતી નથી, કારણ એમના અનુવાદો ઘણીવાર મૃળ નાટકે! કરતાં 
ગ્ઘરા થઇ ત્તય છે, અને અનુવાદને। અર્થ સ્હ્મજવા મૃળ દૃતિએઃ ઉથલાવવી 
“ડે છે. 


નાટ્યકલા ] [ €૧ 


એક સારલીઃ-- અમરાવતીનેા! ઉગારનાર, 
દૈત્યાનો વિજેતા, વિષ્ણુનો વ્હુપલો, 
લગ્ન ચાચે છે કુમાર 
ચરણે મૃકી જયધતનુષ્ય પોતાનુ 
કુમારી રવીકારશે રે નહીં ? 
૮૪ચા-«યન્ત. અ. ૧. પ્ર. ૨ 


આમાં શ્રોતાજનના મનમાં જગેલેો ભાવ “ કુમારી ( જયા, 
જયન્તને ) સ્વીકારશે કે નહીં ? ” પાત્રના શખ્દોમાં આરોપ્યે! છે. આ 
રીતે, જેમ ત્રીક કોરસમાં કાંવ્યનો ઉપયોગ માત્ર શ્રોતાજનના આન'૬ 
માટે ન હતે! પણુ જેમ આનદ સાથે નાટકનાં વસ્તુ કે પાત્રતા વિકાસનો 
નિર્દેશ થતો એમ ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણુ ધણીવાર કાવ્યોને! (ન્હાના- 
લાલમાં પદ્યાત્મકગદ્યનો ) ઉપયોગ થાય છે, પણુ એ પરિમિત છે. 


આ ઉપરાંત પણુ ગ્રીકકોરસમાં ધણા હેતુ સમાએલા હોય છે, 
આપણે ત્યાં પણુ કાવ્યના પ્રાસંગિક ઉપયોગમાં એવાજ કાંઈ હેતુ 
હોય છે કોર્સની ગેયતાથી, કરુણુ પસંગતી ભયાનકતા ધણે અ'શે 
થોડીએક હ્ષણુ માટે વિસરાઇ «ય છે. અતે આમ રસની એકસ્વરતા 
આપણુતે શુગળાવતી નથો. કાળા વાતાવરણુમાં થોડીવાર પ 
ઉલ્લાસભર્યું” વાતાવરણુ ઉજુ' કરવાથી પ્રેક્ષકવગને વિશ્રાન્તિ મળે છે, 
એટલુ'જ નહિ પણુ સુખ્ય નટવર્ગને પણુ વિશ્રાન્તિ મળે છે. ( કાર્‌ણુ 
મ્રારસમાં ગૌણુપાત્રા# ભાગ લે છે.) વિશેષમાં ખે વિર।ધી તત્તવેતુ 
મિશ્રણ થતાં-આગળ કહેવાઇ ગયુ” એમ એ વિરોધ સ્પષ્ટ અને દઢ 
થાય છે, ઘણીવાર અદશ્ય અતિમાતુષીતત્તવા પોતાની નિરકુશ સત્તા 
જુ આસક્તિ કેમ બતાવતાં, કેઇતે કેમ ડુબાડતા કે બચાવતા એતુ 
સૂચત કરવા પણુ કેરસતે ઉપયોગ કરવામાં આવતે. 


ભાવમયગઘધ 


ગદ્યમાં પણુ ધણીવાર પવના ભાવ અને જુસ્સો આવી ન્નય છે. 
એટલે એની વિચારણા પણુ અહીં થવી ન્નેઇએ. જેમ કવિ ન 
હોવા છતાં શ્રી, સુન્શી એમની નવલકથા ના વર્ણુત વિભાગમાં-ક્ે 


શ] [ નાસ્યેલ્રા 
આત્મભાષણુમાં પોતાતુ' કવિત્ત દાખવી શકે છે, તેમ એમનાં નાટકોમાં 
પણુ ઘણાંવાર કવિત્ત આવે છે દાખલા તરીકે “અવિભ્ત આત્મા 
માંતા ઘણાંખરાં લાંભા આત્મભાપણે ઉગ્ચ ડવિત્વધી# ભરપૂર છે, 
“તર્પણુ' નો પાછળતે! ભાગ પધ્યાત્મક હોતા-એને આપણે પથાત્મક 
નાટક કહીએ તે સ્હેજ પણુ ખોટુ નથી, કરણ રૃસતી જમાવટ માટે- 
પાસાની માતસિક કે અતતગૃષ્ટધતતથાતા આલેખત મારે-કે પાત્રોતાં 
હદયમાં ચાલતાં ખે વિરે'ધી તત્ત્વોના યુધ્ધને ભોતાજનને ખ્યાલ ક 
સાટે એ ઉચિત છે એટલુજ નહિ પણુ આવશ્યક છે. સગર સ્હામે ખે 
પહાનપશ્નો પડેલા છે. એક બાજુ પિતૃએા તરક તી પોતાતી દરજ 
જે, ઔર્વની અતુલ્લ'ઘનીય, કડક ગ્યાજ્ઞા છે; બીજી તરક નિર્દય 
સુવર્ણાનો વિશુષ્ધ પ્રેમ છે, ત્હેહું' આશાભર્યું., કેડભર્ય્‌। આખુ જીવન છે. 
સગરતે ખેમાંયી એકતી જ પસદગી કરવાનો છે, એ મારે એનું આખુ'એ 
શરીર હચમચી ઉઠે એવુ તુઝુલ યુધ્ધ એતા અત્તરમાં નનગગે છે. એ 
યુધ્ધના ધોર ધ્વતિ, એની ભયાનડતા, સગરની નિરાધારતા-નિરુપાયતા- 
નો ખ્યાલ આપણુતે આ ભાવમચગઘ (1710 5ડાં0પણ્તે [₹૦05૯) 
વગર્‌ નજ આવી શકે. “ઉષાએ શુ જેઝુ.?* એ પ્રકરણૂતાં 
કુદરતનિદર્શન વગર, એ ઉચ્ચ કલ્પનામય વર્ણી તફાવ્ય વગર 
“જેમ આપણે કાક અને મજરીની બદલાએયી સ્થિતિ, ત્ડેમની મતોદશા- 
મતેોભાવ, સ્હમછી કે કલ્પી નજ શકીએ, તેમ આવા કવિત્વભર્યા 
ભાવમયગઘ વગર આપણે પાત્રોના આંતરભાવ પૂર્ણપણે સ્હમજી કે 
કલ્પી નજ શી, તે પછી અનુભવી તો! કેમજ રાકીએ? નાટક 
“વાચતાં કે જેતાં પાત્રતા મતે!ભાવ અતે આંતર્‌્ભાવ સાધે ચઆાપણા પણ્‌ 
'તદૂપ ચર્વા જ્નેઇએ, અને તે થાય તોજ આપણે એ દલાતો ખરે 
આનદ લૂંટી શકીએ; આવા ભાવમયગઘ વગર એ કેવળી અશ્‌ડ્યજ 
“નીવડે. શ્રો. બટ્ુભાણ ઉ ઉમર્વાડીઆમાં પણ્‌ કોણળકવારે આવા ફૂકરાએ। મછી 
“આવે છે. એવું ઓચિત અને આવશ્યકતા ખન્તે એ ધણુ અ'શે 
સ'ભાળી શકે છે. 
પરતુ મવેશતી શરૂઆતની કે અધવચની પ્રસ્તાવનામાં દેલવાતુ 
કવિત્વ ષણીવાર્‌ મિથ્યાજ નીવડે છે; અલબત્ત વાતાવરણુ આલેપતાં સહજ 


૪, ગુજરાતુને1 નોધ. 


નતાટ્યકલા ] [ દ્૩ 
કલ્પના ઉઠે અતે કાવ્યના અ'શેા। આવી ન્નય એ સ્વાભાવિક છે; પણુ 
ચત કરી, વાચકવર્ગતે આંજી નાંખવા શખ્દાડબર્ભર્યું' કવિત્વ ઠાલવવું 
ગ્એે સ્વશક્તિતું' ધદર્શન છે એટલુજ નહિ પણુ શહિતિનો દુરુપષ્રોગ જ છે. 
એટલે પ્રયાસ જે બીજી દિશામાં થાય તો તે કળદાયી નીવડ્યા વગર 
નજ રહૈ. કારણુ કે પ્રસ્‍તાવનાનુ' અગત્ય વાચક માટે સ્થળ અતે સમય 
પૂરતુજ છે. અતે એમ હતાં નાટકમાં એતુ સ્થાન ધણુ' ગૌણુ છે એકદરે 
નાટકમાં એતે સમાવેશ પણુ તથી થતે1. આવા ભારે અનાવશ્યક કવિત્વતે 
કવિ થી. ન્હાતાલાલનાં નાટકોમાં આવતાં ઘણાંમાંતો એકજ દાખલે। લઇએ. 

(ચતિ સૂચનને અભિવન્દી મન્ડનમિશ્રજી એક રિષ્યને નેત્રપલ્લવીથી 
સમશ્યા કરે છે. થોડીક ક્ષણો પછો મધ્યા, રૂપની સન્ધિકા ઉછાળતી, છુલભ્રારથી 
જારખમ, શરી ભરી વાદળીસમી, ચોમેર ગુણુફેરાં વર્ષાવતી કુલઅધિદેવતા- 
સમી ભારતી ગ્રહુટ્રારેથો સભામ'ડપે પધારે છે. ચતીન્દ્ર રા'કરાચાર્ચ સહવત માન 
-સજ્ઞાજનેની પ્રણામાંજલી ઝીલતી ઝીલતી ભારતી પતિદેવનો ચરણુ વન્ટના 
કરે છે, પતિદ્દેવની પાંખ સમી પડખે ઉભે છે. » 

ભારતી: શી આજ્ઞા છે પતિદેવની ? 

( પતિગુણુ ગવિલી સ્મિતચન્દની સુખડે ક્રકાવતી-સભામડપ ઉપર 
“વર્ષાવતી ભારતી વિનચને પૂલડે નમન્તી-સોન્દર્ચ વેલડી સમી ઉભે છે, ) 

વિશ્વગીતા. 
ગુજરાતમાંથી એક નાટકકાર આપણ લક્ષ ખે'ચે છે. શ્રી, કવિ 

ન્હાનાલાલ એ પ્રથમ કવિ છે. અતે ધણે ભાગે એમનાં નાટકોની વસ્તુ 
એ કવિત્તતે! વિષય છે. એમનાં નાટકો પઘાત્મકગઘમાં લખાયાં છે 
એટલુજ નહિ પણુ એમાં પઘનાંજ તત્ત્વો છે. એમની પ્રેરણા પણુ વાસ્ત- 
“વિક માતવજીવન અતે જગતનાં અવલેકનમાંથી ન ઊતરતાં ગેમનાં 
કવિત્વભર્યા ભાવનાવાદમાંથીજ ઉતરી આવે છે. એમની ધણી કૃતિએ।- 
માં વસ્તુની રચના પ્રેમ ઉપરજ થઈ છે, જે ધણે અ'શે કવિતાને। વિષય 
છે. એ સૌન્દર્યના સજક અતે પ્રેમતા પૂજક એમનાં નાટકોમાં હમેશાં 
શ્ાતાતુ' કવિ તરીકેનુ' વ્યક્તિત્વ દર્શાવે છે. એમતાં ઘણાં નાટકોમાં ભૌતિક 
અતે આધ્યાત્મિક તત્ત્વો, વારતવિક જગત અતે કલ્પના જગત કે સ્થૂલ 
આંખે દેખાતી વસ્તુ અને આધ્યાત્મિક આંખોએ દૈખાતાં દર્રાન, એ 
પરસ્પર વિરોધી તહ્વોનેીજ' સ'લર્ષ આપણે જેઇએઃ છીએ. જેકે કમતા 


ર૪ ] [ નાઢ્યકલા 


નાટકોમાં સુ'દર કવિત્ત છે, છતાં નાટય કલાનીદષ્ટિએ ક્યા પસ'ગ અતે' 
પાત્રાેખમત તયા માતવજગત અતે માનવમતોવ્યાપારનાં દિગ્દ્શતની! 
ઊણુપ માલમ પડે છે. ખરૂ' સૌન્દર્ય એમના કવિત્વમાં છે, જેને આપણે 
નાટકચી ભિન્ન તજ પાડી શકીએ, એ સુખ્યત્વે કવિ છે, અતે એમની 
કલ્પતા માતવસૃજ્રિ ત્યાગી સુ'દર્‌ વિચાર્સણ્િમાંજ વિહરે છે. ડયાં તે. 
મહાત માનવપાત્ર સર્જવાની શક્તિ એમતામાં નથી, કે ડયાં તો એ. 
તરફ એમતુ' વલણુ નથી-જે હેય તે-પણુ એ વગર કોઇપણુ તાટકકાર: 
પોતાતો કલાને ઉન્નત નજ બનાવી રાકે. જયા અને જયન્ત, ઇન્દુકુમાર 
અતે નેપાળી જેગણુ જેવા ભાવનાશીલ, વિચારશીલ, પાત્રો જેકે એમની 
ભાવના અતે વિચારોથી ઊંચા લેખાય છતાં એમનામાં માતવ અસે! 
ગએ છાં હાગતા-લાગણી કરતાં ખુધ્ધિતું' પ્રાધાન્ય હોતાં, આપણુતે એ 
જરર ઝાંખા લાગે. આ રીતે શ્રી. કવિતા પોતાના કવિ તરીકેના ગુણોને. 
લીધે એમતે નાટકકાર તરીકે સહન કરવુ” પડે છે. ભવિષ્ય એમતે એમનાં, 
સમયના એક સમર્થ કવિ તરીકે ઓળખશે, ભાવવાહી ડોલન રૈલીતાઃ 
ઉત્પાદક તરીકે લેખશે, સુદર અને ગૂઢ વિચારક, ડે ભાવનાવાદી 
તરીકે એમતી ગણુતા કરશે; પણુ એક સુદર નાટકકાર તરીકે એમની 
ખ્યાતિ ચિર્સ્થાયી નહિ રહે એવી મ્હને શકા છે. જયા-જયન્તમાં 
આપણે જે વિચારો જેઇએ છીએ તે વિચારોથી જયા અને જયન્ત 
જીવશે, જયા-જયત્તતા વિચારો તરીકે એ વિચારો તહિ છીવે. કારણુ 
એમના પાત્રેતતું મહત્ત વિચારોને લીધે છે-વિચાર્તું' અગય પાત્રને. 
લીધે તથી. એમના પાત્રોનાં પ્રાણુ એમનાં ચાંતરભાવમાં તથી,. 
વિચારોમાં છે. 

આ રતે નાટકેકાર્‌ તરીકે શ્રી. ન્હાનાલાલની શક્તિ પરિસિત છે, 
ગમે સામાન્ય જનસમુદાયથી નહિ સ્હમન્નય તેવાં છે; છતાં એમનુ 
મહત્વ અને અગત્ય ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર «હેમની અસર અતે સાહિય- 
સમાંધ્ધમાં ત્હેમતો કોળા એ બધું આપણે નજ અવગણી રાકીએ, 


નાટકની ઘટતા 
સાહિત્યના સવપ્રકાર કરતાં નાટકમાં એક વિશિણ્તા રહેલી છે તે વ્હેવું*' 
સુર્સ્કરણું (9િતલ્ડલાધધં૦). બીછ કલાએ કરતાં પેક્ષકવર્ગને નાઢકતુ. 


તાટ્યકેલા ] | ૬પ. 


નિવેદન ( ૦€૦૫0૫પ1વ્ઢધ૦ળ ) બહુ નિરાળી રીતે કરવામા આવે છે. 
જેમ સમય સાધે કાવ્યનાં નિવેદનની પ્રથામાં ફેર થયો, એટલે કે 
એ જેમ શ્રવણુનો વિષય મટી વાચનને! વિષય થત્રે, તેમ નાટકમાં 
પણુ સમય અને સસ્કૃતિના પરિવર્તન સાથે અને વિત્તાનના વિકાસ 
સાથે થાય ઝોવો। ભય રહૈ છે. છતાં એનાં તત્ત્વ તો એજ રહેશો એ તો 
નતિઃશ'ક છે. કોઇ પણુ યુંગ કરતાં થ્ાવ્ય તાટકેતું' સર્જન અતે વાચન 
આ યુગમાં વધી ગયુ છે એ તો દેખીતું જ છે. આ માટે છાપખાનાની* 
અને બીજી વૈત્તાનિક સગવડો જ જવાબદાર છે એમ કહીશ તે તે 
ખોટું નથીજ. 

છતાં જ્યારે આપણુ નાટકતે! વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે ક્રિયા 
( 80801 ) અભિનયકલા અને રગભૂમિની વ્યવસ્થાને આપણે ભૂલીઃ 
શકતા નથી. આધુનિક તાટકેમાં ક્િયાતું' પ્રમાણુ અને મહત્વ ઘણુ 
એ।છું હોય છે, અને તેથી ઉલટું સવાદનું' પ્રમાણુ અને મણત્વ વિશેષ 
હોય છે; એટલે આધુનિક નાટકો રંગભૂમિ ઉપર્‌ બહુ સફળ થતા નયી, 
પરતુ એમાં પણુ સ'કૃતિતુંજ સૂચન છે, ત્રીદભાષામાં “નાટક? શખ્દજ 
ક્રિયાસચક છે; અતે ઝેથીજ એ લોકો એમ માનતા કે તાટ્ક એ માત્ર: 
કિયાતુ' આલેખત નથી પણુ જાતેજ ક્રિયા છે. આપણે પણુ એ માત્ય 
શાખ્યા વગર તે! નન રહી શકીએ. પાચીન નાટકોમાં શારીરિક ક્રિયાને 
અગલની લેખવામાં આવતી, જ્યારે માતસિક કે આંતરિક ક્રિયા તરદ એ 
કરતાં એછું લક્ષ અપાતું હતું, એથી ઉલટું આપણે સદ્ટમ ક્રિયાતે 
(માતસિક કે આંતરિક ) પ્રધાનપદ આપીએ છીએ, અને તેમ કરતાં 
ઘણીવાર શારીરિક કિયા જે નાટકના રંગભૂમિ ઉપસ્થાપન માટે અગત્યની: 
છે «હેની અવગણુતા કરીએ છીએ. 


વસ્તુ અને પાત્રાલેખન 
એરીસ્ટ્રેટલ વસ્તુતે નાટકમાં પ્રધાનપદ આપે છે, અતે ક્લાસિકલ 
નાટકો એ નિયમાતુસારજ લખાતાં. બીજે પજ્લે શેડસપોઅર પછીના 
ધણાં નાટકકારો અતે વિવેચકે પાત્રાલેખનને વધારે મહત્વતું ગણી 
એ તરફ સવિરોષ લક્ષ આપે છે. પ્રાચીન નાટકાર્માં ધણીવાર વસ્તુ 
તર્ક વિશેષ લક્ષ આપતાં પાત્રાલેખન તરક ફર્લક્ષ થતું એ ખરૂ% 


ટટ] . [ નાકેય્યલા 
પરુ આધુનિક નાટકોમાં બહુધા વસ્તુવિધાન ગૌણુ બની ગયુ” છે; એટલુંજ 
નહિ પણુ તે તરફ ધણીવાર દુર્લક્ષજ યાય છે, એટલે ખન્ને માત્યતા- 
-ઓ કાંધંક ખામીવાળી છે. નાટક માટે બન્તેતું' મહત્વ લગભગ સરખું 
“છેઃ નાટકકારે ગેક તરક વધારે લક્ષ આપી બીજી તરક હ્્લક્ષ કરવાતુ' 
નચી. એ બન્તેતો પરસ્પર સબધ ન જળવાય તો નાટક ઉત્તમ 
જ્રોટિતું નજ થઇ શકે. વસ્તુ ઉપર પાત્રાલેખનતે આધાર રાખવે। કે 
પાત્રાલેખત વસ્તુતે આધારે કરવું એ બન્નેમાં કાંક કૃત્રિમતા રહેલી 
છે. કલાકારમાં એ સપમાણુતા સહજ આવી ન્નય છે. છતાં એક 
"વસ્તુ સ્પષ્ટ થવી જઇએ. વસ્તુતુ' અસ્તિત્વ પાત્રાશેખનથી સ્વત“ત- 
નિરાછું નજ હે(ઇ શકે. વસ્તુ પ્રમાણે પાત્ર દોરાય એ ક્વાભાવિક 
નયી લાગળું. પાત્રેતા અમુક વર્તતથીજ વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે 
પાત્ર એજ વરતુતુ' વિધાયક હોપ શકે. આ બન્ને કથનમાં વિરોધ 
લાગશે, છતાં એમ નથી. કારણુ એ ખેતો! પરસ્પર સગધ એટલે 
-ગાહો છે કરે ખેમાંથી કફોતે મહત્ત આપવુ' એ બાબત કોઇપણ 
-જતનો છેવટતેો નિર્ણય ઘણો અધરો-અશડમ-થઇ પડે. ખરૂ ન્ેતાં 
ખેમાંયી કોઇને ગૌણુપદ નજ અપાવુ' જેઇએ, કારણુ એ ખેતા પરસ્પર 
-સ'બ'ધમાં અતે મહત્વતી સપ્રમાણુતામાંજ નાટકની સકેળતા રહેલી છે. 


એક પદ્વે મી, હેન્રી આર્થર જેન્સ કહે છે, “ નાઢકશાળામાં 
જનારા સામાન્ય શ્રોતાજતની નાઢકકાર પ્રલે પ્રથમ માંગણી-“ મ્હતે 
“વાર્તા કહો *-એવી, હમેશાં બાળક જેવીજ હરે. “ આગળ વધતાં 
-એ કહે છે, કે, નાટકમાં વાર્તા અને પસગતો પાત્તે સાથે સયધ ના 
રોય તો એમાં કેવળ બાલિરાતાજ છે. કેવળ વાર્તા કે પ્રસગોાતી 
પરંપરામાં જે પાતેતો સમાવેશ ન ચતે! હોય વા તેથી પાત્રનું કે 
સાનવ સ્વભાવનું સ્વરૂષદર્શન ન સંધાતું હોય તો તે ખહુ સાર્થક 
-નથી, આ સિધ્ધાન્ત જેટલે અ'શે ખરો છે તેટ્લુજ ત્હેમાં મહત છે. 


#& 1 80]059 1170 16 4758 તેલા ૦ ઘા 8૪૦૪8૪૦ 
“$ઊંલળઇસેઉર્લા વપરલ૦000 00 118 ઘપ100 111 219038 80 116 
વ8પાઇ 98 દલ 011'ઉ- 0211 100 ૧ 386017 

77૮ 27075261008 6/ £06 201૪5 2:10. 


નાટયકલા ] $ દછ 
કારણુ પાત્રાસેખત એ નાટકતુ' મૂળગત ( પિઇર્તત1€0121) અને 
સ્થાયી (1950ં0છુ ) તત્ત્ છે, કેવળ વાર્તા તરટૃ લક્ષ શમી ન્ેતાં 
જેમ્લેટ અતે મેકમેથ જેવા મહાન ટ્રેજેડીઝૂ માત્ર લોહોની કરણુ કથા- 
એન છે. ગતે એક દરે બધાજ ટ્રેજેડી એ ભૂલને! ભોગજ છે. આપણી 
ખૂરી આસક્તિ વસ્તુ પરત્વે ન હોતાં પાત્રો પ્રલે હોય છે. અને 
શેડસ્પીઅરે આવી વાર્તાના ખેઃખાં લઈ એમાં આત્મા પૂર્યો એ એના 
“સાતવસ્વભાવના અભ્યાસ અતે આલેખન શક્તિથી. માનવ મતે- 
વ્યાપારતા દિઝર્શનેજ આવી કથાઓ માંથી એને રસના અખૂટ નિધિ 
ઉત્પન્ન કર્યા-એમાંજ નાટરનાં સ્થાયી તત્તેત અતે મૃલ્ય રહેલાં છે, 
ેમાંજ નાટકકારની કલાતી અપૂર્વતા અતે એની આલેખનરક્તિ છે, 


વસ્તુવિધાન 

નાટક માનવજવનનાં અસુક જત્તો (૯૫લાપડ) અતે કૃત્યો 
(૨08015) આલેખે છે. ત્હેમાંતાં અમુક પકારનાં પાત્રો કોઇ ચોકસ 
ૈતુથી પેરાઇ જે કર છે, અને તેમ કરતાં ત્ડેમને જે સહન કરવુ' પડે છે, 
અથવા અ'તમાં તે જે મેળવે છે-ત્હેતે આપણે નાટકનું” વસ્તુ કરીએ 
છીએ. નાટકનાં વસ્તુથી પાત્રો અતે ત્હેમની ક્યાનું' ચયન થાય છે 
એટલુજ નહિ પણુ પાત્રેતો સમાવેશ પણુ એક રીતે વસ્તુમાંજ થાય 
' જે, નાટકનાં ૬ૃત્તાન્તની પ્રગતિ સાથે સુખ્ય પ્રસગામાં પાબોનાં વર્તન- 
“થીજ પાત્રનાં માતસિક કે નૈતિક હાર્દિક કે રારીરિક ચુણુદોષની છાપ 
“આપણાં મનમાં ઠરે છે, નાટક કે નવલકથાની વસ્તુ અર્થહીન અતે 
નજછવી ન હોતાં ઉચ્ચ, અર્યવાહી અને ઉદ્દેશવાળી હોવી જે એ તે 
નિર્વિવાદ છે; કારણુ કે ઘણે ભાગે તે માનવહદયના સતાતત ભાવે % 
ભાવનાઓ અતે અસુક સન્નેગા વશ્ચેતો સ'ઘષ* આલેખે છે. વસ્તુની 
ઉત્પત્તિ સામાજિક, એતિહાસિક, રાજકીય, વા અત્ય વિષયક ગૂઢ 
“કાયડાભાંથી થાય છે એ ખર્‌, પણુ કારણુવશાત્‌ કદાચ વસ્તુતુ' બાલ 
સ્વરૂપ બદલાય છતાં માતવજવત સાથેતો તેતો સબધ કુદરતી 
હેય છેજ. વસ્તુ અર્થવાદી હેવી ન્તેઇએ એટલુ' નાટક માટ પૂરવું 
નથી; ક્લાકારતી ખરી કલા વસ્તુરા'થણીમાંજ રહેલી છે. ઉન્તત વસ્તુતા 
ઉન્નત વિચારે! તરફ લક્ષ આપર્તા વસ્ડુસકલના-જેમાં પત્યેક સાહિલ- 


* 


ક 


દૃ૮ ] [ નાટ્યકેલાદ 


પૃતિનાં સૌન્દ્યે અતે કલા રહેલાં છે, જે પ્રલેક સાહિયમૃતિતે! દેહ છે, 
હહેમાં શિથિલતા ન આવી નય એ તરક તાટકકારે ખાસ લક્ષ આપવાતું 
છે. વિષયાંતરમાં ઉતરતાં વસ્તુસકલના શિથિલ થાય એ તો સ્વાભાવિક 
છે; પણુ સાથે સાથે વાર્તાના પ્રવાહમાં, રસમાં ક્ષતિ થવાતેો અતે 
પાત્રાલેખન ગસબધ્ધ થવાતો એવા ખે મ્હોટા ભય રહે છે. વિશેષમાં' 
વસ્તુ તેમજ પાત્રાલેખનમાં અસભવદોષ ન ઉતરે એ પણુ એતે 
જેવાતું' છે. નાટકના પતેક પસંગ કૈ પાત્રતા પ્રતેક શખ્દ વા હીલ- 
ચાલમાં કોઇપણુ જાતને ૨૫૪ કે ગૂઢ હેતુ હોવો જનેઇએ. 
ગોણુવસ્તુ 

નાટકમાં ઘણીવાર બે વસ્તુ હોય છે; અતે એ ખે વસ્તુએ-સુખ્ય. 
અને ગૌણુ-અને તે બન્નેનાં પાત્રોનો પરસ્પર સબધ જળવાય તોજ 
નાટક સુદર થઇ શકે. બે કૃતિઓ તદન સ્વત'ત્ર અને સબ'ધ વગરની 
હેય તો કૃત્રિમ લાગે એટલુંજ તહિ, પણુ કલાવિધાનતી દદિએ બન્નેનાં 
મૂલ્ય ધરે, એટલું ખરૂ કે ખે વસ્તુએ।ામાં એકતા આણુવી, ખે હોવાં 
છતાં એકત્વતે ભાવ લાવવો એ સહેલું કાર્ય નથી; છતાં એ કૃત્રિમ તો 
નથી. એનાં સફળ દાખલા આપણે ઘણાં નેઇએ છીએ. જે ક્ર 
ડલાસિકલ વિવેચકે। એ સ્હામે પોતાને વિરોધ દર્શાવતા આવ્યા છે, છતાં 
એ પ્રથા ચાલુ છે-પ્રખલ છે-એજ સારા કલાકારને હાથે એની સફળ- 
તાતે! સભવ બતાવી આપે છે. સાથે એ પણુ ખર્‌ કે બે તરફ લક્ષ. 
આપવા જતાં બન્ને વસ્તુ ઉત્તમ કોટિની ન થઇ શકે. છતાં જે કરી 
શકે તે ઉત્તમ નાટકકાર હોય એ નિઃશક છે. તદુપરાંત એટલું પણુ 
ઘ્યાનમાં રાખવુ' જેઈએ કે નાટકમાં એની પણુ આવક્યકતા હેય છે. 
ધણેભાગે રસની વિવિધતા લાવવા અને એક રસના ઉપયોગથી ખૂટી. 
જતી ધીરજતે ટકાવી રાખવા બીજા રસતો ઉપયોગ મદછર્તા યઇ 
શકે. આ મારે પણુ નાઢકમાં ગૌણુવસ્તુતા સમાવેશ કરવામાં આવે. 
છે. અતે એ ખે વિરોધી રસ કે ભાવથી એ વિરોધ પ્રખલતર્‌ પણુ 
થઇ શકે છે. આ ઉપરાંત પણુ એમાં એક હેતુ છે. સખ્ય વસ્તુના નટોને 
આર્‌ામ આપવા માટે, અતે પછીના પ્રવેશની વ્યવસ્થા કરવા . માટે 
બહુધા એતો ઉપયોગ રંગભૂમિ ઉપર ભજવાતાં નાટકોમાં કરવામાં 


ર 


ન્તાટ્યક્લા ] [ ૬૯ 
નને 


કર શુજ રાતાં | રંગભૂમિ હૃપ્ર ગૌણુવસ્છુ (જેતે શામીક ઝે 
કા ષ્ઠે તરે શ્ય ડો ક હીન, ઝી નક ક્ય જે અતે 
મુમ 


ટે ક્યૂલ શ ધ પષુ નઘી રાતો. એનો € ઉદેશ બેલ્ષક નિ ઠસાવવાતૅ।# 
છે; અતે આથીન્ટ આપણે છેઠસસુદાયન! હલકા લોખતે સહતોથઘવા 
તયાર કરલા! એકજ ત્નતતાં “રુગલા-રંગલીનાં કાક દ” આપણી રગ્જૃમિ 


ઉપર બજવાતાં ભેદન છીએ. એને જે ગૌભૂવસ્તુ ગળવામાં 
ગવતી છાય તો તે થથાર્થ તથી-અતે એ વગર ચદાવી દેવુ” જેર 
ચોગ્ય છે. 


પાત્રાલેખન 

પાત્રાદેખતતુ' મદત્ટ નાટકમાં સવિશેષ છે, તાથથકારતું કર્તવ્ય 
આ ઘેત્રમાં નવલકથાકાર કરતાં અધર” છે. કર્યું નાટકક્ાર માટટ 
નવલકથાકાર ₹ગભજૃસિની પંદિમિતતા અતે સીમાએલી બધાએ 
નથી. નવલકથાકાર તો પાત્રતાં સ્ફરપ વા સ્વભાવતું દર્ઘન વણ નાત્મક 
વિબાગમાં પલુ કરી શકે, જ્યારે નાટકમાં એ જતુથિત ગણાય 
એટલુજ નહિ પણ તે માટ નાટટકારને અવકારજ નથી રતો; ખાસ 
કરીતે રંગભૃમિનાં નાટકોમાં તે! તે અશક્યજ છે. આદૃતિક શ્રાવ્ય- 
નાટકે!માં ઘણીવાર પાત્રના સ્તભાવ કે ભાવનુ' પૃથટટરણુ પ્રવેશની 
પ્રસ્તાવનામાં કરવામાં આવે છે. પ્યર કા ઉત્તમ નાટકમાં એ ઉચિત 

ન લેખાય. પાત્રદર્શન નાટકનાં વરતુઇત્તાન્તની પ્રગતિ સાધે થવુ' જેકે 
અર્વાચીન કાળમાં માનવ સ્વભાવનું પૃથકરણુ કરનારા અતે 
સાનસશાન્નતાં શળગત તત્તાનાં સ્ટ્રેટ અને દર્થન કરાવનારા નાટકો 
ઉત્તમ પ્રકારનાં લેખાય છે, એ ધાત્ય તો છે; પણુ ત્ટેમાં વસ્તુતાં 
મથતા તર્ક ધ્યાન અપાવુન૮ જેઇએ. આરા તનાં નાટકોમાં 
સેખકતે લણી જતની સબધ્ધતાએ નળવવી પડે છે; અનેક પ્રદારે 
કલા સાથવવી પડે છે. પાત્રાલેખનમાં નાટત્રદારે મે તતતના અસગતિ- 
રાઘથી ચભાળવાનું છે. ( ૬ ) માનવસ્વલાવ મટતી આપજો 
વવિભ્નાવના સાથે પાત્રના સ્વભાવની ઝુસગતતા. (૨) પાત્રની વાણીની 
«હેના વર્તત સાથેની સુસંગતતા. આ ખે સળ ન જળવાય 


૭૦ ] [ નાટયકલા. 


તો પાત્રાલેખન અસબધ્ધ થવાતો ભય 'રહે છે. તદ્પરાંત પાત્રતે 
મારેતી વિભાવના બહુ વિશાલ રાખવામાં એતે સામાન્ય કે આદર્શ 
અનતાવી દેવાનો અને એતું વ્યક્તિત્વ બહુ નિરાળું ખતાવવામાં એતે: 
વિચિત્ર બનાવવાનો એવા ખે ભય પણુ નાટકકાર કે નવલકથાકાર 
માટે રહે છેઃ 

પાત્રાલેખન સુ'દ૨ બનાવવા માટે «હેમાં વિવિધતા ઉતારવાતી! 
જરૂર છે. એટલે જુદાં પાત્રોમાં અસુક પ્રકારતુ' અસામ્ય હોવું નેઈએ. 
એ અસામ્ય વગર ચલાવી શકાય ખરૂ પણુ એ વગર નાટક સુંદર્‌ 
સરા।હક નાજ બની શકે. પાતવશાસ્ત્રનાં ઊડા અભ્યાસ અને અવલેકન વગર. 
એ અસામ્ય ન સધાય-અતે કદાચ સાધી શકાય તો તે અતિ કૃત્રિમજ 
લાગે. એ અસામ્યથી પાવેતો પરસ્પર વિરોધ દર્શાવી શકાય, અનેઃ 
ગએ વિરોધ આવતાં પાત્રોનાં વ્યક્તિત્વ પ્રભાવશાળી, આકર્ષક, અપૂર્વ, 
વિલક્ષણ, સચોટ અતે સ્પષ્ટ બનાવી શકાય. નાઢકકાર આ ન્તતતુ 
અસામ્ય સ'સ્કાર, સ્થિતિ, સ'નેગો, સણ્વાસ વા સ્વભાવના ભેદ 
દર્શાવી સાધે છે. વિવિધ માનવતાં વિવિધ સ્તભાવદર્શન, અતે 
આંતરભાવ કે કે માતસતા પૃથઇરણુ વગરનાં પાત્રો ર્‌ર્‌ લુલાં લાગે; 
ગમમાં જવન, ચેતન, શડિત હેય એમ આપણુતે નથી લાગતુ. એમનાં 
વાણી અને વર્તન બન્ને આપણુતે ઘણે અે યાન્ત્રિક લાગે છે. આ 
«તનાં પાત્રાલેખનમાં થી. સુન્શીએ, એમતાં નાટકો અને તવલકયાઓમાં,, 
અનન્ય સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે, અને એયીજ એમનાં પાત્રોની સૃછિ. 
સ્વ, ગોવર્ષનર્‌ામતી પાત્રસૃણિ કરતાં વધુ ચિરસ્થાયી રહેશે-એ કહેવુ 
મ્હતે તે! અયુક્તિભર્યું' નથી લાગતુ, અને એથીજ આપણુને એમનાં 
પાત્રોનાં રેલો! કરતાં એમના વ્યક્તિત્વ પરત્વે વધુ ઊડી આસક્રિ ડત 
ઉપજે છે ક કારણુ નાટક વાચતાં કે કે નનેતાં આપણને વાર્તામાં નરે જે રસ 
પડે છે, જે આત'દ મળે છે તે બાલિશ અતે અલ્પસ્થાયી હોય છે, 
જ્યારે પાત્રો પ્રભેતી આપણો આસક્તિ, સણાતુભતિ કે તિરસ્કાર 
ઊંડાં અને ચિરસ્થાયી હોય છે. 


તાટકમાં જેમ બતે તેમ નવલડથા માફક એછાં પાસથી ચલાવી* 
લેવુ' નેઈએ. વાચકતે ગુંચવી નાંખે એટલા અનાવશ્યક પાતા ભેગા, 


નાટ્યકલા ] [ ૭૧. 
કરવામાં નાટથકારતું' ચાતુર્ય નથી. ગમ કરવા જતાં વસ્તુ સ્પષ્ટ. 
ચવાને ખદલે અટપટું થઈ ન્ય છે. “ રાન્નધિરાજ ?” નવલકથા તરીકે- 
(ગુજરાતના નાથ? જેટલી ઉત્તમ તથી- એતું' એક કારણુ આ હોઇ 
શકે, પાત્રોનાં 2ે!ળાંને નનેઇ વાચક ચુ'ગળાઈ નય એ સહજ સ્વાભાવિક- 
છે. એક પછી એક નવાં પાત્રો દાખલ કરતાં, એમના ગતજવન-કાય 
અતે હેતુથૉ વાચકને વાકેફ કરવા જતાં-વાર્તાનો મવાણ અટકી «નય છે. 
એનાં રસમાં ક્ષતિ થાય છે. તદુપરાંત નવાં પાત્રો આવતાં નૂતાં. 
પાત્રો ઘોડે કે વસ્ત અશે વિસ્ષ્ત થાય છે, અને વિસ્મૃત ન થતાં 
હોય તોએ ઝાંખા તો પડૅજ છે. “ સરસ્વતીચદ્ર' માં આ દોષ વિરોષ 
મ્હારા છે. એકજ નવલકથામાં સારો એ જનસમુદાય-ત્હેમનાં વિવિધ 
ભાવ, સ્વભાવ, કાર્ય, હેતુ અને જવન દર્શાવતાં - આખું ચિત્રપટ 
ધીચ થઈ ન્નય છે, પાત્રાલેખન સ્પષ્ટ નથી થતું અને વાર્તાના પ્રવાહ 
અટકી જતાં, નવલકથાકારનતી કલા દેધયુડંત થાય છે. 
આ સાથે એટલુ પણુ ધ્યાનમાં રાખવું જ્ેધએ કે પ્રત્યેક પાત્રમાં 
કાંઈક મહત્વ અતે હેતુ હોવાં જ્નેઇએ. સુખ્ય પાત્રોનાં વાણી અતે. 
વર્તન સાથે વસ્તુતે કોઇપણુ નતતેો સબધ હોવો જેઈએ. ધણીવાર 
સુખ્યપાત્રોનાં સ્વશ્નાવદ્શન ખાતર પણુ પાત્રો દાખલ કરવામાં આવે 
છે, એતે આપણે દોષ ન ગણીએ તોએ કલાકારની નબળાઇ તે. 
ગણુાયજન- વિશેષમાં પાત્રાનો વિકાસ ધીમે ધીમે પ્રસગાયી થાય, એ 
લક્ષ બ્હાર ન થવુ જેઇએ. પાત્રનો વિકાસ-પ્રસંગ વગર-નાટયકાર 
પોતાની અતવુટૂળતાએ કરે તો! પાત્રાલેખન કૃત્રિમ અતે અસબધ્ધ થયા 
વગર્‌ ન રહે. આ દોપ બહુધા આપણુને ગ'ભીરકેમેડીમાં માલમ. 
પડે છે. કારણુ ઘણીવાર નાટકતોા સુખી આત લાવવા નાઢકકાર છેવટે 
%્ાઇક પાત્રના સ્વભાવમાં અચાનક પરિવર્તન કરી પોતાની અનુટ્ૂબાતાએ 
નાટકને યૃત્રિમ અત લાવે છે. તદુપરાંત પાત્રેતે! વસ્તુ સાથેતે સ'બ'ધ. 
ઘણુ નિકટનો છે તે ધ્યાતમાં રાખવાતુ' છે. પ્રત્યેક પાત્રતે વસ્તુ સાથે 
ક્રાઇપણુ જતને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સ'બ'ધ હોવે! જેઇએ. જેમ વસ્તુતો 
વિકાસ પાત્રો ઉપર્‌ અવલખે છે, તેમ અતે તેટલેન અ'શે, કે તેથી. 
વધુ અ'શે પાત્રોનો વિકાસ વસ્તુની સ'કલના કરનારા પ્રસંગો! ઉપર 
સુખ્યત્વે આધાર્‌ રાખે છે, 


89૨ ] [ નાટયકલા 


વાતાવરણ 

વાતાવરણુ (૧011050160 ) એ નાટડતું ત્રીજી' આવશ્યક અગ 
છે; પરુ તહેવું' મહત્વ વસ્તુ કે પાત્રાલેખન જેટલુ' નથી. દૈશ (012૦0) 
અતે કાળ (8100 ) તો સમાવેશ બહુધા વાતાવરણુમાં થાય છે, પરતુ 
એમાં કારણ (૦૫૬૦) તે પણુ સ્થાન હોઇ શકે, કાર્ણુ તાટકકાર્‌ 
અસ્નક જતની અસર ઉત્પન્ન કરવા અજ્જુક નાટકીય યુડ્તિએ। (તી 00800 
તં૦7૦૯૭) વાપરે છે, એતે! સમાવેશ ડાર્ણુમાંજ થઇ શકે, નાટક 
જ નવલકથામાં અસ્ુક સ્થળ અતે સમયતો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, 
અતે નાટકકાર કે તવલકથાકાર તે પ્રજને। પહેરવેશ, સામાજિક રીત- 
'શિવાજે, સસ્કૃતિ વગેરે બતાવે છે, આલેખે છે, વર્ણુવે છે. 
-સામાજિક વા એતિહાસિક કૃતિઓમાં ખાસ કરીતે દેશ અને કાળનું 
તદૃપ વર્ણન અતે સત્ય હકીકત આપવા આવશ્યક છે. નહિ તો 
કાળવ્યાતેડુસ ( 0&બ॥0૧ંડા4 ) તો હોપ ઉતર્યા વગર નજ રહે. 
શ્રી. મુનશીની એતિહાસિક રૃતિએમાંથી-ઝીણુવટથી જેતાં-આનાં ઘણા 
દાખલા જડી આવશે, ગુજરાતી નાટકસાહિત્યમાંથી એકજ દાખલો 
લઇએ. જયા-જયન્તનો સમય શ્રી. કવિએ હ્ાપર અને કલિની સન્ધ્યાતો 
આપ્યો છે. એટલે ૪. સ. પૂર્જે ૩૧૦૨. અતે નાટકમાં તક્ષશિલા 
અતે વામમાર્ગને! ઉલ્ક્ષેખ કરેલો છે. તક્ષશિલાતા ઉલ્લેખતો દોય 
નજીવો છે, પરતુ વામમાર્ગીએને! ભાગ નાટકના દૃતાન્તમાં નહિ જેવો! 
-નથી, એટલે આપણું એને કાળવ્યતિકમ કહી શકીએ, છતાં એક 
રીતે એ દોષ ખહુ મ્હોટો નથી. કારણુ આખીએ વસ્તુ કલ્પિત છે; 
પર્‌તુ જે સ્થળ અતે કાળ નજ આપ્યા હેત તે! એ વધુ ધ્ષ્ટ ગણાત. 

સ્વ. રમણુભાઇ ₹ગિણી જેવી નદીમાં મગરમચ્છ ( ૫૪0810 ) 
ને લાવી એતે જગધપ અને વીૌણાવતીના મેળાપતુ' સાધન બતાવે, 
એ પણુ એક નાતના સ્થળવ્યતિકમજ લેખાય. 

વાતાવરણુને વધારે સચોટ બતાવવા, નાટક કે તવલકથાના 
રસમાં શૃપ્ધિ કરવા, રસની મીલાવટ અને જમાવટ કરવા માટે ધણી- 
વાર્‌ કર્તા અતિમાવુષીતત્ોતું સાહાય્ય લે છે, આથી સમર્ચ 
નાટયકાર અદ્ભુત રસની જમાવટ કર્‌ી શકે છે, અતે એના દાખલા 


નાટ્યકેલા ] [ ૭૩ 
આપણુતે રોડ્સ્પીઅરમાં મળી આવરે. દાખલા તરીકે મેકબેથમાં 
વાતાવરણનું અગત્ય ઘણુજ છે. તાટકતી ભયાતકતા અંધકાર અતે 
લોહીથી, ડાકણાથી, ખન/રના આભ્ાસચી અતે લેડી મેકગેથતા તિદ્ા- 
બ્રમણુથી વધુ ભયાનક થાય છે. પરછુ નીચી કોટિના કલાકારના હાથથી 
ધણીવાર કાર્યકારણુ અતે સ'ભવાસ'ભવના નિયમને! ભંગ થાય છે. અતે 
કલાકારની કલામાં ઊ'યુપ આવી ન્તમ છે. જ્યાં સુધી દુન્યવી, માતુષી 
તત્તતાથી ચલાવી શકાતું હોય ત્યાંસુધી અતિમાતુપી અ'શે1 દાખલ નહિ 
કરવામાંજ કલાકારની કલાની ઝલામતી છે. અતે જે અતિમાતુષી તત્ત્વો 
દાખલ કરવામાં આવે તોપણ ત્હેમને પ્રધાનપદ તો નજ અપાવુ' જેઇએ. 
કોઇક પ્રસગે પાત્રે!ના મતોભાવતે અતુટૃળ એવા-કુદરતની સહાનુભૂતિ કે 
વિરેધ દર્શાવતા, વિજળી, તોફાન, વરસાદ, પવત, અંધકાર, ચદ, ચંદ્રિકા, 
પ્રકાશ, રગ, ઉપવન વગેરે ભયાનક, શાંત, રદ, મોહક કે માઇ-અ'શોતો 
નાટક % નવલકથાનાં વાતાવરણુમાં આરોપ કરવામાં આવે છે, તે 
ઉચિત લેખાય, પરતુ તે મોગ્ય રીતે અતે અનુકુળ પધસ'ગોએ ( તહિ 
કે પોતાતુ' ચાતુય બતાવવા ) વાપરવામાં આવે તોજ સાહિલકૃતિના 
રસમાં વધારે! થાય. 
નાટકીય અસર પખળલ કરવા નાટકકાર ઘણી નાટકીયય્ુશ્તિઓ 
વાપરે છે, એમાં નાટકીય વ્ય'ગાક્તિ ( વ21010 10100 નો 
ઉપ્યોગ ઘણે! સામાન્ય છે, વ્યગે।ક્તિ ઘણીવાર ઠ્િઅર્ચી વાક્યે માંથી 
ઉપરિ્થિત થાય છે. ધણીવાર શ્રોતા સ્ફમછી રાકે પણુ પાત્ર બાતે ત 
ક્ઇમજી શકે એવા ગૂઢ રાખ્દો ત્યારે પાત્ર બોલે છે ત્યારે આપણે 
એતે નક વ્યગાક્તિ કહીએ છીએ, બહુધા એમાં પાત્ર પોતે ન નણુતો 
હોય એવા પ્રસંગતે! ઉલ્લેખ કે ભવિપ્યનુ' સચત હેય છે, જયા-જયન્ત- 
માંથી એક દાખહે લઇએ. 
રાજરાણી: ધરતી જેટલી છીએ છે અવિચળ 
આજન પાટ૬ છં લગ્ન પદ્વિકા. 
( «ચય છે ) 
ગિરિરાજ: (નતાં જતાં રાજરાણીને 9 
ત્તા વેઠળે ધરિત્રી જેટલી ધીરજથી. 
આ. ૨૧. ચ. 2 


૪૪ ] [ નાય્યકલ॥ 


રાજસિ'હાસનતે જયા પરણાવવાતા નિશ્રય ઉપર આવેલી, હદીલી 
રાજરાણી ભવિષ્ય તથી ન્નણૂતી, જેતી ગિરરાજ પોતાતા શખ્દોમાં 
આગાહી ડરે છે. “ ધરતી જેટલી સ્રીઓ છે અવિચળ ' એમ કહેનાર 
રાજરાણીને પણુ છેવટે પસ્તાવાતો સમય આવે છે. સ્રીઓની અવિ- 
ચળતા રાજરાણી કરતાં જયાતે વિશેષ લાગુ પડે છે, એ સર્વે કારણે 
આ નાટકીય વ્યગે1ક્તિ કહેવાય. 

વ્યગાક્તિમાં પણુ ખે પ્રકાર્‌ હેય છે. (૧) હાસ્યોત્પાદડ વ્ય'ગાફિતિ 
(૦૦10 17017) (૨) કરણવ્યગોાક્તિ ( પત્તફફાંલ 17019 ) 
હાસ્ચોત્પાદ્ક વ્ય'ગોડ્તિતે। ઉપષ્ોગ કેવળ હાસ્ય માટેજ છે, એટલે 
એમાં ઉંચી કલા તથી હોતી. એતો, આપણી રંગભૂમિ ઉપર ઘણે 
સામાન્ય એવો એક દાખલો લઇએ. કોઇ ૬ૃધ્ધપુર્ષ પરણુવા તેયાર 
થાય. પાંચ સાત હજર ખચીં લગ્ત પણુ ગોઠવે. છેવટે એતે સ્રીના 
વેશમાં છૂપાએલા છેકરા સાથે પરણાવે. એતે પરણાવવામાં, શૃધ્ધ 
પોતાની માનેલી નવી સ્રીતે મતાવવા યત્ત કરે તેમાં, એતો ઘુધટ 
ખાલાવવાની લાલચમાં, અતે એ પૃયુના સુખમાં જતા, પૂખશૃધ્ધના 
સ'વનતમાં ગેર્સ્હમજીતીથી હાસ્યોત્પાદવ્યગેસ્તિ થાય છે. 

કરુણુવ્ય'ગ્ાક્તિતા ઉપયોગ કરણુ પ્રસંગની અસર વધુ પ્રખલ 
કરવા માટે ચાય છે. કારણુ એની અસર જલદી અને પબલ થાય 
છે, પાત્રતી નિરાધારતા, એની અજ્ઞાનતા અતે નિર્દોષતા જેઈ આપણાં 
હૃદયમાં એને માટે ઊંડી અતુકમ્પાના ભાવ જગે છે. તર્પણુમાંથી. 
કસ્ણુવ્મગોક્તિતા એકજ દાખલો લઇએ; સગર્‌ છેલ્લીવાર સુવર્ણાને 
મળવા આવે છે. સુવર્ણાં નથી નનણુતી કે -જે સગરમાં એને અનિ્વાચ્ય 
વિશ્વાસ છે, તેજ સગર્‌ એતો પ્રાણુ લેવાતો સકલ્ય કરી ખેડો છે. 
જેતે એ પોતાની સોહામણી રાત માતે છે, તેજ એના જવનની છેલ્લી 
રાનિ છે, આ સર્જ નનણ્યા વગર પ્રણયની નિર્દોષક્િડા કરતાં એ કહે છેઃ-- 
સુવણુ્દ : (ખુણામાં દોડી જઇ સગરને ) આજે હું નચતદ્ત્તા છુ. 

સગર : ( ખિત્ત અવાજે) હા. ન 
સુવણૂર : («રા ગાતાં ) આજે સોહામણી રાવ છે, નહીં? 
સગર : કેમ ૨ 


નાય્યકલા ] [ ૭૫ઃ 
સુવણ: તમે તે હુ) બાઈશું, પીછું, સુઈશુ. 
સગર : પછી? 
સુવણુદઃ (તમાચો મારે છે.) કાલે તમે સ'ધિ કરને. 
સગર? (કટુતાથી) હારે હા! 
સુવણુર્દઃ ( હૉસથી )? પરમ દિવસે પરણી «ઈશુ. 
સગર: (હેઠ કરડી) અરે કાલે સવારે. 
સુવણુર્દઃ (મનકમાં) કાલે સ'ધિ થાય ને કાલે પરણાચ ? આ પુરપોને 
ઉતાવળ કેટલી છે ? 
સગર : (નીસાસેો। નાંખી ? ઘણી છે, સુવર્ણાં ! ઘણી છે. 
સુવણુ : (અંધારામાં તેને વળગી ) તોગા છે આ પુરષાથી. એક રાતની. 
વાત; તેમાં નિસાસા કેટલા ? 
સગર : ખરી વાત છે, એકત૪ રાતની વાત છે. 
( તર્પણુ, અ'ક પાંચમે। ) 


નાટકમાં આત્મ સ'ભાષણૂતું મહત્વ પણુ ઘણ' છે. રેડ્સ્પીઅરના 
સાધારણુ અભ્યાસીને પણુ લાગશે કે એતા નાટકના સુપ્ય પાત્રેતો 
પૂરો અભ્યાસ અને દર્શન એમનાં આત્મભાષણુના અભ્યાસ વગર 
અધૂરાંજ રહે. એ દારાજ ખહુધા રોડસ્પીઅરનાં પાત્રા આપણને ત્ડેમનાં 
અગતવિચારા અતે આકાંક્ષાઓ કહે છે. જે હેતુથી પ્રેરાઇ એ કેાઇપણુ 
કાર્ય કરે છે અતે સુખ્યવસ્તુ અને ત્ડેના વિકાસ સાથે એમતે કેટલે. 
અતે કેત્રો સબધ છે તે પણુ તે દ્ારાજ તેઓ વ્યડત કરે છે. એ 
ઉપરથીજ આપણે એ પાત્રોની પ્રકૃતિતું' પૃથકરણુ કરીએ છીએ. કારણુ 
ખીનની હાજરીમાં મિથ્યાડ'બર કરવો એ માનવ સ્વભાવને લીધે 
સ'ભવિત છે. ખીન્ન સમક્ષ આપણે સર્જ જે નથી તે બતાવવા 
પ્રયત્ત કરીએ એ સ્વાભાવિક છે. પરતુ ન્યારે કોઇ વ્યક્તિ એકાન્તમાં 
હોય ત્યારે એ પોતાની જત માટે અસય શખ્દો નજ ઉચ્ચારે; 
એમ એ પોતાની ન્નતનતે છેતરવાતો પયત્ત નજ કરે, એ એકાન્તમાં 
પોતાના કર્તવ્ય ઉપર નિરાંતે વિચારણા ચલાવે છે, પોતાના ગુણુ 
દોપતુ' પૃથકરણુ કરે છે. જેમ નવલકત્રાકાર પાત્રના ચુણુદોધતુ' વિવરણુ- 
કરવા વર્ણનાત્મક વિવેચનતો આશરા લે છે તેમ નાટયકાર નથી 


છટ] [ નાફટ્યલા 
કરી શકતો. કારણુ આ ક્ષેત્રમાં એવું કર્તવ્ય સપુચિત હોઇ અવર્‌” 
છે. આથીજ નાટકકારતે આત્મસ'ભાષણુતો આશરે! લેશે રણો. એ 
આત્મસ'ભાઘણમાંજ પાત્ર પોતાના ચારિમ્યનો વ્યવચ્છેદ ડરે છે, એ 
દ્ારાજ રંગભૂમિ ઉપર્‌ જે દર્શાવાનું' નથી, યા દર્રમાવી શકાતું નયી 
હેતો પ્રયક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તિદશ કરવામાં આવે છે. આથીજ વસ્તુ 
વિવરણ માટે આત્મસભાષણુતો ઉપ્યોગ સામાન્ય છે. પાત્રત મતમાં 
સ્ફરેકા વિચારે, એના હદયમાં “ગેલા ભાવ વા ઉષજેલી લિએ, 
જેવી સદ્મ વસ્તુએતે અભિનયની મદદથી પણુ બરાબર વ્યક્ત કરી 
શકાતી તથી, રંગભૂમિ ઉપર એ પ્રકટ થએલી આપણે નનેઈ શકતા 
નથી; એ માટે બહુધા આત્મસ'ભાષણુતો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 
અતે આથીજ એકરે એનું પ્રમાણુ દૃશ્ય કરતાં શ્રાવ્યનાટકે[માં 
વિશેષ હોય છે, અને વધારે યોગ્ય લાગે છે. આ આત્મસભાષણેનો 
ઉપયોગ બીજરીતે પણુ થાય છે. એ માટે પાત્ર પાસે કોઈ વિશ્વાસુ શ્રોતા 
રાખવામાં આવે છે, અતે ત્હેની સમક્ષ સ*માધણુ કરતા અથવા 
વાર્તાલાપ કે વિવાદ ડરતાં પાત્ર પાસે પોતાના ગુણ, દોષ અને હેતુ, 
વિચાર કે .આતરભાવતું આપણને ર્શત કરાવવામાં આવે છે. આ 
ચુડતિ આધુનિક તાટકકારોમાં વધારે સ્પષ્ટ અતે વિશેષ પ્રમાણમાં 
માલમ પડે છે. પરતુ આ માટેજ પાસ પાત્ર જજવામાં ઘોડેઘણે 
અરે પણુ નાટયકારતી નબળાઇજ છે. નાટકના વિકાસમાં એ પાત્રતો 
હિસ્સો પણુ હોવો જેઇએ, વસ્તુ સાથે ગાઢ નહિ તો પણુ યોડાઘણે! 
દૂરતોએ સબધ આ વિશ્વાસુ પાત્રતે હોય તોજ એમાં ઊચી કક્ષાની 
કલા આવી શકે. 
સવાદ 

પાત્રોતાં હેતુ, વિકાસ અતે ત્હેમતાં ગૂઢ મતે!ભાવ અતે આંતર- 
લાગણીઓને આવિર્ભોવ નાટકીય અને અકૃત્રિય સવાદદ્દારાજ દર્શાવો 
શકાય, ખાસ કરીને જે નાટકોમાં માતવમતોવ્યાપાર્‌ પ્રધાનપદે હોય, 
જેમાં બાહ કરતાં આંતરિક ક્રિયા વધારે અગયની હોય ત્હેમાં સવાદ્તુ 
મહત્વ સવિશેષ હોય છે. એમાં સ'વાદ એ ક્રિયાનો જાગ નથી પણુ ઘણે 
અ શે સંવાદ્માજ કિયા હોવાથી, સ વાદ ક્યા છે. એતું વસ્તુ સંગાદમાંથી 


નાટયકલા ] | છ૭ 
જન્મે છે અને સવાદ સાથેજ એતો વિકાસ થાય છે. આમ હોવા 
છતાં વસ્તુ કરતાં પાત્રાલેખનમાં સ'વાદતું' અગત્ય સવિરેષ છે. એ 
દ્રાશજ પાત્રોનાં સ્વભાવ, વિચારો અતે આંતર્ભાવેોનું પૃથકર્ણુ 
થલુ' આપણે તેઇએ છીએે. સવાદમાં અપ્પણે ખે રીતે પાત્ોનાં 
સ્વભાવદર્શન કરી શકીએ છીએ. ( ૧ ) ગીન સમક્ષ પાત્ર પોતાને 
માટે જે ખોલે ત્હેમાંથી, (૨ ) પસ્તુત પાત્ર માટે બીન્ન જે બોલે 
તે દારા, તાઢચજત્તઇતતી પ્રગતિ દરમ્યાન પાત્ર ધણીવાર પોતાતા 
કાર્ષ્ો, સ્વમાવ અતે ગુણુ દોષ ઉપર ટીકા કરે છે, અતે ઘણીવાર 
નાટચતું ૬ત્તાત્ત ત્યાં અટકી જાય છે; અતે વિચારો, ગાંતરભાવો। અને 
હેતુએ અગત્યના થઈ રહે છે. છતાં કેવળ સ'વાદ ઉપરથીજ આપણે 
પાત્રના શુણુદોપ માટે છેવટનો નિર્ણય તન બાંધી શકીએ. ઉન્‍્માદની 
પળોમાં માણુસને પોતાના દોપે! મ્હાટા જણાય, નિરાશામાં પોતાની 
“ત માટે એ ગમે તેમ ટીક કા કરે, મદમાં અ પોતાના દોષ 
ભલી ન્નય વા રોયને એ ઝુણુ કહેવાની ભૂલ પણુ કરે, આ નેતા 
આપણે પાત્રતા પોતાના જ ઉપર સ'પૂર્ણુ પ નજ રખી 
શકીએ, આજ પ્રમાણે પાત્ર માટ ખીન્ન જે કહે તે ઉપર પણુ 
આપણે પૂરો આધાર નજ રાખીએ. કારણુ દ્ક્મનો ગતે માટે સાર્‌” 
કે યોગ્ય ખોલે એટલા દાતા અતે ઉદાર ભાગ્યેજ હોઇ શકે. એથી 
ઉલટુ' મિત્રે! કે પ્રશંસકો એનાં ચુણુતે મ્હોટુ' સ્વશપ આપે, * રદાપતે 
અવગણે કે ઢાંદી દેવા પ્રયત્ન કરે એ સ'ભવિત છે; કારણુ, સર્વને સમદદિએ 
ભઇ શકે એવા માનવસ્વભાવ નથીજ. આથીજ આપણે પાત્રતે 
સ્હુમજવા માટે પાત્ર જે કહે અથવા એતે માટે બીશ્ન જે કહે 
ગેમાંથી પસદગી કરવી રહો. એટલે નાટકના સવાદમાંથી મળતી 
સામગ્રી લઈ, એમાંથી જેટલી પાત્રતે માટેની આપણી વિભાવના સાથે 
સુસ'બધ્ધ હોય તેટલીજ રાખી આપણે બીજી જતી કરવાની છે. એટલે 
પાત્રતો પોતાને સ્વભાવ, ત્હેતી મનોદશા, ત્હેનાં સ્થિતિ અતે સ'જેગા 
અને નાટકની ક્રિયા સાથેતો (હેતો સ'બ'ધ, એ સર્વની વિચારણા 
પછીજ, આપણી પોતાની પાત્ર મારેનતી વિભાવતાની મદદ લઈ, 
આપણે પાત્રના ગુણુદોઘ માટે મત બાંધવાનું છે. 


નાટકના વિભાગ 


નાટકના અભ્યાસ માટે એની ઘટતાતુ' સાન પણુ આવશ્યક છે; 
ટલે એ તપાસ્યા વગર આપણે આગળ નજ વધી શકીએ, 


ખૂહુધા નાટથતી વસ્તુવુ' બીજ બે કે વધુ વિરોધી તત્ત્વોના 
સ'ઘર્ષમાં રહેલું હોયે છે. એ સજર્ષ બે ભાવ, વિચાર, કે વક્તિ* 
ગમના વિરોધમાંથી જન્મે છે. ઘણીવાર નાટકતા નાયક અતે શઠ 
(11810 ) વચ્ચેના વિરેધમાંથીજ એ સર્ષ જન્મે છે. પરતુ 
શકતાં પાત્ર વગર્‌ પણુ ચલાવી શકાય છે. વિધિ, રૂઢિબળ કે પાત્રની 
અમુક સજેગો પાર ઉતરવાતી અશડિતિ, એવા અમૂર્ત તત્ત્વોતે પણુ 
શઠતી જગાએે મૂકી શકાય. શઠ હોય કે ત હોય, પણ્‌ નાઢડમાં 
વિરોધ કારણુરૂપે અતે સંધર્ષ કાર્યરૂપે હોવા જોઇએ. જે નાટકમાં 
વિરોધ પ્રળળ ન હેય તે નાટક ગમે તેવા સમર્થ નાટકકાર્તા હાથે 
પણુ ખહુ સફળ ન થઈ શકે, ( એનો એકજ દાખલો લઇએ તો 
શેડસ્પીઅરનું રેમ્પેસ્ઠ ), આ વિરોધની શરૂઆતયીજ નાટયનાં વરતુતો 
ગ્રાસભ થાય છે અતે એના અત સાથે વસ્તુતા અત આવે છે, 
પ્રાર્ભ અતે અત-એ બે સીસાએતી-વશ્ચે નાટકનાં વસ્તુતો રસ 
શચદે ઉતરે છે; તેમજ ધણીવાર સ્થિર પણુ રહે છે, નાટકમાંના પ્રથમ 
વિર્‌ધ કે સંધર્ષ પછી નાટકના વરતુજત્તાન્તમાં અનેક સફુલીકરણુ 
|( ૦0111040૫3 ) થાય છે; અને નાટકની પ્રગતિ અમુક ચોક્સ 
લક્ષ તરક થવા માંડે છે. ત્યાં આવતા હૃત્તાન્ત એક નહિ તો બીજ 
ગક્ષતા લાભમાં વળી જઈ, છેવટે થોડા ઘણાં ન્હાનામ્હોટા અ'તરાય 
પછી અટકી જય છે. એમ છેવટે સય કે અસયતેો, સુજત કે 
"ટુજનતો વિજય કે હાર્‌ થાય છે. 


આરીતે તાટકતા કુદરતી રીતેજ પાંચ વિભાગ પડી જય છે. 
[( ૧ ) વિરેધતો પ્રાસ્તાવિક પ્રસંગ, (૨) ડિયાતુ' ઉદ્વમત; જેમ 
'વિરેધ પ્રખલ થાય છે, છતાં અ'ત અનિશ્િત રહે છે. ( 3 ) પરાકાષ્ઠા 
(તળ), જ્યાં મેમાંથી એક તત્ત્ત બીજાં ઉપર્‌ વિજય મેળવે છે 
ગ્મતે એમ થતાં નાટકતો અત લગભગ નિશ્વિત લાગે છે. ( ૪ ) અવ- 


નટ્યકેલા ] , [ છક 
પતત, ન્યાં એક તત્ત્ય બીજ્ન કરતાં પ્રભલ નિવડતાં વિરોધ નબળા 
પડે છે, અને તાટકની ક્રિયાનું અવપત્તન શર થાય છે. (પ ) અત; 
ન્યાં એક તત્ત્ત બીન ઉપર સ'પૂર્ણ વિજ્ય મેળવતાં વિરોધ- 
સ'ધર્ષનો અત આવે છે. 
આ પાંચ કૃદર્તી વિભાગના આધારે નાટકના પાંચ 
અ'ક પાડવાની પ્રથા ચાલુ થઇ હોય એ સ'ભવિત છે.* પરુ 
એટલુ ધ્યાનમાં રાખવું' જેઇએ કે એ કૃત્રિસ વિભાગની પ્રથા 
કુદરતી વિભાગ વચ્ચેની સીમાએ! નથી. કારણુ કૃત્રિમ વિભાગો ઘણે 
અગે વસ્તુતા પાંચ ( અગર સાત કે ત્રણુ ) સરખા ભાગ પાડવા 
અને રંગભૂમિતી અનુકુળતા જાળવવા માટેજ થોન્નયા છે. આજ 
કારણે સ્થળ અતે કાળના ફેરફાર દર્શાવવા અંકના પ્રવેશથી વિભાગ 
પાડવામાં આવે છે. ઘણીવાર આપણે જેઇએ છીએ કે વસ્તુતે। વિકાસ 
છેક ત્રીન્ન કે ચોથા અ'ક સુધી હેય છે, અતે પરાકાષ્ટા છેક ચોથા 
અતા અ'તમાં કે પાંચમાતા પ્રારશ્માં આવે છે. આ નાટકકારની 
કદને! રથ નથી ગેટલુ' અહીં સ્પષ્ટ શુ' જી કાર્મુ ઝે કદરતી 
વિભાગો સરખા હોવા જેઇએ એવે કાંઈ નિયમ નથી, અતે ના 
હેઇ શક્ઠે. નાટકના વિભાગોના આધાર્‌ મુખ્યત્વે વસ્તુ ઉ૫૨જ છે, એતે। 
સમાવેશ એક અંકમાં કરવો કે સાત કે દસ અંકમાં ફરવા એ 
વસ્તુની જત, નાટથકારની ઈચ્છા અતે રંગભૂમિની અતુટૂળતા ઉપરજ 
“આધાર રાખે છે. 
નાટકની કરિયાતું સૂચન પીરામીડ જેવી આકૃતિથી થઇ શકે 


ક ઘણાં નાટકનાં પ્રથમ વિભાગમાં અતે ચોથા અને પાંચમા વિભાગની 
“વચ્ચે, વત્તાન્તની પ્રગતિ થતી નથી. એને! પ્રવાહ ત્યાં રિથિર થઇ ન્તય છે. 
કારણુ પ્રથમ ભ્રાગમાં વસ્તુ વિવરણુ હોચ છે અને ચોથાપાંચમાં વચ્ચે 
કાઇ અતરાચ આવી પડતાં વાચકના મનમાં ક્દેહને ભાવ ન્નગે છે. 
વસ્તુનો ગતિ અહો થ'ભી ન્તય છે, એટલે આ ખે વિભ્રાગને હ કિંચાના 


ભાગ નથી ન છતા એ આધારે નાટકતા સાત અજ કરવામાં આવ 
ત્તે પણુ ચથાર્થ છે 


૮૦ ] [ નાટયકલા 
છે. એ માટે વિવેચકો જુદી જુદી ન્તૃત્ની આમૃતિએ દર્શાવે છે; 
જે કે કોઇપણુ આમૃતિ સર્જ સામાન્ય તો નજ થઇ શકે; કાર્ણુ 
એતો આધાર વસ્તુ ઉપરજ છે, એટલે તાટકનાં સ્વરૂપ સાથે એનાં 
સ્વરૂપમાં પણુ ટ્રેરફાર થાયજ, નીચે દર્શાવેલી આમૃતિ જ, મ્ડુને 
સાધારણુ રીતે સામાન્ય લાગે છે, ને કે એ સર્વ સામાન્ય નથી 
એતો દેખીતુંજ છે. 





અપ્કૃતિ- જ્‌. 


અતિ જ, માં ૨ ચી ૨ સુધીની સૌધી લીટી વસ્તુ વિવરણ્‌ 
સૂચવે છે, ૨ પ્રાસ્તાવિક પસ'ગ માટે છે. ૩ ક્રિયાતો [વેકાસ કે 
ઉદમન દર્શાવે છે. ૪ પરાકાષ્ઠા, પ ક્રિયાતુ' અવપતત, ૬ થી ૭ 
અ'તરય, અછીં ફરીથી કિયા સ્થિર થઇ જાય છે, છ અતરાય દૂર 
થતાં કરીથી કરિયાતુ' અવપતન શરૂ થાય છે, ૮ અત. 
_ આપૃતિ ઘ. શ્રી. મુન્શીરૃતિ તર્પણુની ક્રિયા સૂચવે છે. નીચેની 
લીંટીતા પાંચ ભાગ પાડૅલા છે, તે તેના અક દર્શાવે છે. એની એક 


સાટ્ચકલા ] [ ૮૧ 
- વિશિષ્ટતા તરતજ માલમ પડરો, અને તે એ કે વિવરણુ અને અ'તરાય 
ખન્તે સાથે ચોથા અ'કમાં આવે છે, તે અહીં ૩-૪ સીધી લીંટાથી. 
દર્શાવ્યા છે. સગરને . હૈહયોનો નાશ કરવાને નિશ્રય એ એતી- 
પરાકાષ્ઠા લેખાય. એ ખરસળર અધવચ ન આવતાં ત્રીનન અકતે. 
અતે આવે છે, આખાએ ચોથા અક દરમ્યાન એની કિયા અટકી. 
ન્નય છે, કઠાર્‌ણુ સુવર્ણાનતે માર્વા માટે સગર તૈયાર નથી, ગથી અ'ત. 
માટે આપણાં મનમાં સ'દેઇ જગે છે. સગર ઔરતે કાલાવાલા. 
કરે છે, ઔર્વ એને આગલે જૃત્તાન્ત કહી ઉસ્‍્કેર્વા ઈચ્છે છે, સગર. 
ઉપર્‌ એની અસર નથી થતી, છતાં આખરે આન્ઞાને વશ-લાચાર 
થવુ' પડે છે. અતે છેવટે એકદમ અ'ત આવી નય છે. શ્રી, મુન્શીનાં. 
ધણાં ખરાં નાટકોમાં-આધુનિક નાટકો પ્રમાણુ-04મન ધોસું' અતે. 
અવપતન ત્વરશ્તિ હાય છે; એ આધયૃતિથી વધુ સ્પષ્ટ થશે, 

' વસ્છુવિવર્ણ ( ૦%[૩૦5૫૦0 ) તે હેતુ પ્રેક્ષક કે વાચકવગષતે' 
આગળ બની ગશ્ેલા ઇત્તાન્તોથી વાકેફ કરવાતે! હોય છે. એ વગર: 
નાટકતાં વસ્તુને સ'પૂણુપણે ના જ સ્હમજ શકાય. નાટકની શરૂઆતમાં 
વાચક કે પ્રેક્ષક અનેક મનુષ્યોને જુવે છે, જ્હેમનાં કાર્ય કે ભાગમાં. 
એને ૨સ લેવાતો છે; છતાં ત્હેમનાં સ્થિતિ અને સજ્તેગોથી એ 
પ્રયમ અનગ્ઞાતજ હેય. છે. એ કોણ છે, નાટકનાં વસ્તુ અને બીન્ન” 
પાશ્રા સાથે એમનો કેવો અને કેટલો સબધ છે એ એતે નાટકના. 
પ્રારંભ પ્હેલાંજ નણુવુ' આવશ્યક છે. એયી એને માહિતગાર કર્વે. 
એ નાટકકારતું' ધથમ કર્તવ્ય છે, એ કર્તવ્ય સૌથી અધર છે એ. 
તો પ્રલેકને સ્હેજે સ્હમજાશે, ( શેડસ્પીઅર જેવા સમર્ય, નાટચકારની 
ખેદરકારી અતે ઉતાવળ એવાં ટેમ્પેસ્ટમાં સ્પષ્ટ રીતે તરી આવે છે. ?. 
જે કે વસ્તુની ખરી રંર્‌આત તે! વિરોધસચક પ્રથમ પ્રસંગથી ચાય 
છે, છતાં એ વિરોધ કેમ અતે કેવી રીતે ઉપસ્થિત થયે! એ નાટકની. 
ક્રિયાની ખ્હાર હોવા છતાં વિરેધંતે પૂર્ણપણે સ્કમજવાં માટે આવશ્યક છે. _ 
;: આ માટે અનેક યોજનાએ છે. અગ્રેજી ક્લાસિકલ નાટકોમાં 
( શેઝ્સપીઅરનાં પણુ કેટલાંકમાં ) યુરોપીદ્સેઃ અને-સેતેકા જેમ પ્રોલોગતો. ઃ 


-૮ર ] [ નાટ્યકેલા 
ઉપયોગ ચતે.. આપણે ત્યાં સૂત્રધાર અને નટી અગર બીશ્ત નેટ 
વવગ્ચેતા સવાદ આપવામાં આવે છે; અતે ગએ દ્દારા વસ્તુવિવરણુ 
સધાય છે. પણુ આ બન્તે યુડ્તિએ અતાટકીય ( 0૩210810 ) 
“છે. રેય્સ્પીઅર પ્રથમ ભાગમાંજ પાત્રતા સુખમાં ( લાંબા) આત્મ- 
સ'ભાષણુ મૂકે છે જે દારા આપણે એ પાત્ર વિષે જે જાણવું 
અગવતું હોય તે જાણું રાકીએ છીએ, જે કે આ પણુ મોલેગતુજ 
ખીજુ' સ્વરૂપ છે, છતાં તે પ્રેલ્લોેગ જ્ટલું અપ્રસ્તુત તથી. આધુનિક 
'વિચારપ્રધાન નાટકોમાં વસ્તુવિવરણુ ખે અમવા વધારે ગૌણ વા 
સુખ્યપાતેો।ની વચ્ચે થતા સવાદ વા વાદવિવાદદ્દારા સાધવામાં આવે છે, 
આમ કરતાં એ ટુંકુ અતે સ્પષ્ટ બતે એ નાટકકારે જેવાવું' છે. 
-કારણુ નાટકકારની કલાની પરીક્ષા કરવાનું આ ઉત્તમ સ્થલ છે. 
“વસ્તુની ક્રિયાની અકૃતિ (જન ) ઉપરથી જણાશે કે વિવર્ણુ એ 
“જીરોજ વિભામ છે. પરતુ ઘણીનાર્‌ વિવરણુ પૂરૂં થતાં પ્હેલાંજ 
વસ્તુની શરૂઆત થઇ જય છે. ઘણે ભાગે નાટકની શરૂઆતતાજ 
પ્રવેશમાં કે પ્હેલા અકતા અતત પ્હેલાં આપણે નાટકની વસ્તુતા 
બજરૂપ પથમ પ્રસંગ * જેઇએ છીએ; પરુ આ પ્રસંગ સ્પષ્ટ 
હાવો જેઇએ એવુ કાંઇ નથી; પણ એ અગત્યતા તો હોવો જઇએ. 


પ્રાસ્તાવિક પ્રેસ" સાથે આપણે નાટકની ખરી વસ્તુમાં 
પ્રવેશ કરીએ છીએ. ફ્યાતા આ પ્રથમ ભાગમાં વસ્તુતું સ'કુટ્ીકરણુ 
ચતાં વિરોધ વધુ પ્રબલ થતાં ફિયાવુ' ઉટ્ટમન શરૂ થાય છે અને 
કૃત્તાન્ત પરાકાષ્ટા તરક ગતિ કરે છે. અહીંઆ પ્રતયેક વાચક કે પેક્ષકની 
-નેજર્‌ કાર્ય અતે કારણુના નિયમ તરફ વળશે. આ વિભાગમાં તાર્ફિક 
સુસગતિ જાળવવાની ખાસ આવસ્યડતા છે. પાત્રોનો સજેગો અતે 





* તાટદતી રર્આત માટે અહીં પ્રસંગ શખ્ટ «ણી ત્ેઇનેજ વાષચોા 
જી, માકી ધણીવાર નાટફતા ગારભ નાયક, તાથિફા કે રઠતા અમુક નિક્ષય- 
શોજ થાય છે. એતે આપણે સાધારણ રીતે પ્રસંગ ત કહી રડીએ; છતાં 
અહીં ગ્રસગ સખ્દ ખાલ કે આંતરકિયા એ 1િરાણ અર્ય માં વપરાચે છે. 


નાટ્યકેલા ] [૮૩ 
વર્તનમાંથી પ્રયેક નવો પ્રસંગ જન્મવે! નેઇએ એટલુ'જ નહિ પણુ 
એ પ્રસંગને આગળના પ્રસંગ સાથે નિકટતા સબધ પણુ હોવે 
જેઇએ. અહીં ઉપદેશાત્મક ભાગથી નાટકના વસ્તુની પ્રગતિ ન 
અટકે એ તરક નાટયકારે ખાસ લક્ષ આપવાનુ છે. ( એથીજ 
વિવરણુ કે અ'તરાયના પ્રસંગમાં-જ્યાં ૬ત્તાન્તની ક્રિયા અટકી ન્નય 
છે યાં-ઉપદેશાત્મક ભાગ દાખલ કરવે। એ ઉચિત છે. ) અહીં વસ્તુતે 
હેતુ સ્પષ્ટ થવો જેઇએ; અતે પાત્ર અતે વસ્તુ વચ્ચેતો સબ'ધ 
બર્‌ાબર્‌ જળવાવે ન્નેઇએ. જ 


ખે વિરોધી પક્ષના સધ્ર્ષતે અ'ત પણુ નિશ્ચિત તો! હોય છેજ. 
મલેક તાટક વ્હેલુ' કે મોડુ' એક એવા બિ'દુ ઉપર આવી જરો, 
જ્યાં વિરોધતું' સમતે!લપણું તૂટી જશે; અને એક પક્ષ પ્રબલ થતાં 
ક્રિયાતુ' વલણુ એક તરક ઢળી જશે. આ નિ'દુતે આપણે નાટકની 
પશ્ાકાણા ( વાંડાંડ) કહોએ છીએ. પરાકાષ્ઠા એ થઈ ગએલા 
બનાવો(માંથી તાકિક શક્યતાને આધારેજ ઉપસ્થિત થવી જેઈએ, અતે 
પાત્રતા કે એના' સ'ેગાોના સ'બ'ધથી આપણે એવું કારણુ શેધી 
શકીએ એટલો પરઃકાષ્ઠા સ્પષ્ટ હોવી નેેઇએ. આમ પરાકાષ્ઠા 
કુદરતી રીતેજ વસ્તુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રાચીન નાટકે।માં પરાકાષ્ઠા 
લગભગ નાટકની અધવસમાજ આવતી. જ્યારે આધુનિક નાટકોમાં 
એને જેમ બતે તેમ છેવટે લાવવાતુ' વલણુ છે; ધણીવાર તે। પરાકાષ્ઠા 
પછી તરતજ નાટકનો અ'ત આવે છે. પરાકાષ્ઠા પછો-અત આપણને 
સાલમ પડઠતાં-વાર્તામાં પ્રથમ જેવો રસ ન રહૈ એ દેખીતુજ 
છે. આ કારણુજ આધુનિક નાટયકારાનતી આ યુકિત સફળ નિવડી 
શકી જે. 

પરાકાષ્ઠાથી ફ્િયાતુ' અવપતન શ્વરરૂ ચાય છે; કારણુ હવે 
ઘીમે ધીમે વિરોધતાો અ'ત આવવાને! છે. આથી કોમેડીમાં એક 
પછી એક મુશ્કેલી કે ગેરસ્હ્મજણુ દૂર કરવામાં આવે છે, અને 
ગુ'ચવાડાશર્યા પ્રશ્નોતો ઉકેલ કરવામાં આવે છે. ટુકાણુમાં નાયક 
નાયિકાતે અત્યારસુધી જે સજેગે! પ્રતિકૂળ હતા તે દૂર કરી એમતે 


૮૪ ] [ નાટયકલા” 
અતુકૂળ સ'નેગો ઉભા કરવામાં આવે છે, ટ્રેજેડીમાં અલાર સુધી. 
જે સન્ેગા કે તત્તવાથી નાયંક-તાયિકાતો અ'ત અવરોધાયેો હતે 
તે દૂર કરી, એમના વિરોધી પક્ષને પ્રખલ કરવામાં આવે છે-એમને 
પ્રતિકૂળ સ'“જેગો ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે, અહીં આપણુતે 
નાટકતો અત જણાઈ ન્નય છે અતે એ ભવિષ્યદર્શનથી, ધણીવાર 
નાટકના રસમાં ક્ષતિ થાય છે. 


નાટકના રસમાં ક્ષતિ ન થાય એ માટે નાટકકાર એક યુક્તિ 
વાપરે છે. વાચકન!| કે પ્રેક્ષકનાં મતમાં નાટકના અ'ત માટે જે ચોકસ. 
ખ્યાલ આવ્યા હોય, એની શકા કરાવે એવા, અ'તરાય નાંખતા 
પસ'ગોા એ ઉપસ્થિત કરે છે. અતે આથી નાટકનો અ'ત આવતા 
વિલ'બ થાય છે. કેમેડીમાં ફરીથી નાયક નાયિકાના સુધરેલા સ'જેગે-- 
સાં અણધાર્યા વિધા નાંખવામાં આવે છે, જે સખી અ'તતે અવરોધે 
છે, અને વાચક કે પ્રક્ષકવર્ગનાં મતમાં સદેહતો ભાવ ઉત્પત્ત કરૅ' 
છે, જ્યારે ટ્રેજેડીમાં નાયક-તાથિકા એમના અધઃપતત-નાશમાંથી- 
ખચી-છટડી શકે એવે કોઇ માર્ગ સચવાય છે-એવી કે!ઇ બારી 
ઉધાડવામાં આવે છે. 

પણુ થોડાજ વખતમાં આ બારી ફરી હ'મેશ માટે બધ થતી 
આપણે જેઇએ છીએ. થોડીજવારમાં નાટકનાં ૬ત્તાત્તતે અવરોધતેદ 
ગમ અ'તરાય ઉપાડી લેવામાં આવે છે અતે આપણે નાટકના અ'ત 
પાસે આવી પ્હાંચીએ છીએ, આધુનિક્ર તાંટકોમાં ધણીવાર અ'ત 
સ્પષ્ટ નથી હોતો, વાચકે એ થોડે અ'શે કલ્પી લેવાતો હેય છે. 
અત ગમે તેવો હોય છતાં એમાં સભવાસભવ અને કાર્યકારણુના' 
નિયમો! જળવાવા જેઇએ, વસ્તુતા શત્તાન્તની પગતિ દરમ્યાત જે 
તત્ત્વાથી ક્રિયા થતી હોય એજ તત્ત્વાચી નાટકનો અત આવે એ 
નાટકકારે જેવાતુ' છે. એ માટે વસ્તુના પ્રથમ ભાગમાં ન સચવાયા 
હોય એવા તત્ત્વો, જેવા કે-અકસ્માત, વિધિ, અગર અન્ય અતિમાવુષી 
તરવોતેો ઉપયોગ અપ્રસ્તુત લેખાય એટલુ'જ નહિ પણુ એથી 
નાટકની કલામાં ગભીર દોષ ઊતરે છે. 

નાટકના અભ્યાસમાં આકૃતિતી બધીજ રેખાએ અને બિંદુએ! 


ન્નાટ્યકેલા ] [ ત્ય 
સ્પષ્ટ અને સહેલાઈથી શોધી શકાય એવા હોવા જેઇએ એવું કાંઇ 
ન્નથી. કેટલાંક નાટકો એવાં પણુ હે!ઇ શકે જે આપણી વસ્તુની 
'કિયાની આયૃતિતે મળતા ન પણુ આવે. એટલે કાંઇ નાટક તરીકે 
એની કિંમત ધટી જતી નથી. એટલુ પણુ ધ્યાનમાં રાખવુ ન્નેઇએ 
“કૃ જે કહેવાઇ ગડુ' છે તે નિયમ તરીકે નહિ પણુ નાટ્યસાહિત્યનાં 
સામાન્ય તત્ત્વો તરીકેજ લેખાય, કોઇપણુ નાટકતે કલાવિધાતની 
-કસેપટીની સરસ ચઢાવતાં, અહીં જે કહેવાયુ' તેને જડતાથી વળગી 
“રહેવાય નહિજ. 
દિ ટે કઃ જઃ કઃ 


જે રંગભૂમિ ઉપર ભજવી શકાય એજ નાટક ? 


કેટલાક એમ માને છે કે જે રંગભૂમિ ઉપર ભજવી શકાય 
“એજ નાટક કહેવાય. એ માત્યતા ભૂલ ભરેલી છે. કારણુ રંગભૂમિતુ' 
-વલણુ ઘણે અ'શે લોકસસુદાયની પસ'દગી ઉપર આધાર્‌ રાખે છે. 
રંગભૂમિનો ખરે હેતુ પનનના શેખતે દોરવાનો છે; પર'તુ આપણે 
જેઇશુ' તો આપણુતે લાગ્યા વગર નહિ રહે કે મ્હોટે ભાગે 
“આધુનિડ ૨'ગભૃશિ ઉલટી પ્રનમતથી અતે લોકપસ'દગોથી દોરાય" 
છે, દોરાવાતુ' પસ'દ કરે છે; અતે એતેજ પોતાનાં અસ્તિત્વનું ધ્યેય 
માતે છે. કારણુ તે પાછળ વ્યાપારિક વાણીઆખુધ્ધિજ રહેલી છે, 
એમાં કલાકારની નિડરતા અતે નિસ્પહતાના અ'શે નથીજ. પોતાના 
“પેટ ભરવા, પોતાતા કોટડા તોડાવી મહેલ રચવા, પનનવલણુને 
ઉ'ધે રસ્તે દોરનાર એ સ'ચાલકે। કોઇપણુ દેશના સામાજિક, નૈતિક, 
રાજકીય, ધાર્મિક, વૈજ્ઞાનિક અધઃપતન માટે કેટલા જવાબદાર છે, 
ગમતો ખ્યાલ આપણુને સહજ આવી શકે તેમ નથી. માનવને પણુ 
“પ્રકૃતિથી ખરાબ, બીભત્સ, અને અનીતિમય વાતાવરણુમાં પણુ એક 
-જતને ક્ષુલ્લક આન'દ ભળે છે એ ખરૂ પણુ તે વિશુધ્ધ વાતાવરણુને 
-શભાવેજ. એવા ખીશત્સ રોખતે ઉત્તેજવો, પોષવા એ પણુ એક 
-સામાન્ટિક ગુન્હાજ લેખાય, અસ્તુ. 


એટલે, જેતે રંગભૂમિ સ્વીકારે એ નાટક-અતે બીજી' નહિ, 


«દ [ નાટયકલા. 


એ વાસ્તવિક, સામાન્ય સત્ય નથી. નાટકના બે ભાગ પાડી શકાય. 
દશ્ય અતે શ્રાવ્ય, અગ્રે ભાષાના ખે શખ્દો 41 અતે 
212), ચર્યવાહો છે. મા શ્રાવ્ય પણુ હોઈ શકે અને ટક્ય પણુ. 
હોઈ શકે, જ્યારે પક્ષે શખ્દતો અર્થ મ્હતે તો પરિમિત લાગે છે. 
ખૂરૂ' નેતાં જે રંગભૂમિ ઉપર ભજવી શકાય એવાં-એટલે કે 
દૃશ્ય નાટકોતેજ પ્લે કદી શકાય, આપણાં શખ્ટસડોળમાંથી પણુ 
એવે! અર્થવાછી શખ્દ મળે છે. ટૃસ્ય અતે શ્રાબ્ય એ ખે શખ્રા મ્હુતે 
ખહુ બધબેસતા નથી લાગતા, કારણુ આપણે દક્ય નાટક જેઈએ 
છીએ તેમ સાંભળીએ પણુ છીએ; એટલે અ'શે એ પણુ શ્રાવ્ય તી 
ખરજ, ( દશ્ય 14010711102 તે માટે વધુ મેગ્ય છે. ) ચથી હુ 
નાટક (1078000) અતે ખેલ (718) એ ખે શખ્દા વધારે 
ઉચિત અતે યોગ્ય ધારૂ' છું. 

મૂછવાત ઉપર પેરી આવુ. જે આપણે કેવળ ખેલનેજ નાટક 
તરીકે લેખીએ તો આપણે નાટક તરીકે ઘણાં નાટકોને અવગણવા 
પડશે, આગણીસમી સદીના અંગ્રેજ પઘ નાટકો ( ॥/4બલા લેઇટાલડ ), 
ઘણાં સસ્કૃત નાટકે!, પ્રેમાત'દતાં કહેવાતાં તાટકો, શ્રી કવિ ન્હાનાલાલ* 
નાં સગીતકલપ નાઢયો અતે ભીજ' કેટલાએ વિચારપ્રધાન નાટકાઃ 
ર્‌્ગભૂમિ ઉપર નિષ્કળ નિવડયાં છે અતે નિવડે, છતાં એ નાટક તે 
કજ, એટલે કે, સાહિયમાં આપણે કેવળ પ્રજામત અતે તાટકમડળી- 
તા સ'ચાલકોતું' તીચું' ધોરણુ નાજ સ્વીકારી શકોગે. ખેલમાં 
અભિતયકલા એ મુખ્ય બાબત છે; જ્યારે નાટકતો એ એક ભાગ છે. 
અભિતયકલા એ ખેલતા આત્માં છે, નાટકવું અગ છે. તદુપરાંત 
અભિતયકલાનેો આધાર્‌ નાટયકારની કલા કરતાં નેટની કલા ઉપર 
સવિશૈષ છે. આ રીતે જતાં રંગભૂમિ ઉપર્‌ મળેલી સફળતા કૈ 
નિષ્ફળતાથી કોઇપણુ નાટકડું મૂહ્ય ના જ આંકો શકાય ભશે એતી' 
લોકપિયતા એથી અકાતી હોય, 


જેમ કાય કરતાં ચિત્ર અતે શિલ્યકલામાં સ્થૂલ તત્તતો વિશેષ. 


નાટ્યકલા ] [ ૮૭ઃ 
હોય છે તેમ પાઠચનાટકે* કરતાં દૃશ્યનાટફે।માં સ્થૂલ તત્ત્વોનું 
પ્રમાણુ વિરેષ હોય છે. દશ્ય નાટકોમાં આંખ અતે કાતતે વધુ. 
આન'દ મળે છે, પણુ એ સાત્વિક આનદ નથી, એટલે ક્ષુલ્લક 
અને ક્ષણિક હોય છે. જ્યારે પાઠય નાટકો મનતે આન'દ આપે છે 
ગટલે એ સાસત્તિક અને ચિર્સ્થાયી હોય છે. વિશેષમાં રંગભૂમિતુ” 
ક્ષેત્ર ધણુ' ન્હાનુ' હોય છે. એતે! અવકાશ પાઠય નાટકોની સરખામણીમાં 
ઘણુ! પર્િમિત હોય છે. એક નાટકશાલામાં વખત પસાર્‌ કરવા. 
મળેલો! પ્રેક્ષકવર્ગ તાટકની કિમત આંકવા ધણો અલ્પ છે. 

જ્યારે આપણે નાટક ભજવાતું નજેઇએ છીએ ત્યારે આપણે. 
સામાન્ય વ્હેણુમાં-એ વ્હેણુ ડયાં લઈ જય છે-ત્હેના વિચાર વગર, 
કાંઇપણુ જતતા વિરોધ વગર, ધસડાઇએ છીએ. યારે આપણે ખડકો 
અતે વમળો નથી ન્નેઇ શકતા; કોઇ અતુભવી, ઠરેલ સુકાતીની મદદ. 
આપણે નથી માંગતા કે લેતા. સાધારણુ જનસસુદાયની ક્ષુદ્ર ભૂખ. 
સ'તોષવા, બીભત્સ ર'ગભૂમિ ઉપરથી બોલાએલા શખ્દો પણુ આપણે. 
ગળી જઈએ છીએ. કારણુ એ રાખ્દો નાટથકારના છે અતે એને 
એ સમય છે. વિવેચનતા એક વિચાર સરખે પણુ આપણાં મતમાં. 
નથી સ્કૂરતો, અને સ્કૂરેછે તો તે આપણુતે એ ક્રુલ્લ આન'દની 
પળમાં ધુષ્ટતાભષ્રોજ લાગે છે. પરતુ જ્યારે આપણે નાઢક વાંચીએ 
છીએ, એતે! અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે માનસિકચહ્ષુથી 
એ નાટક આપણી મતોજત્ય રંગભૂમિ ઉપર ભજવાતુ' ન્નેઇએ છીએ. 
તારે આપણે ગએ ચિત્ર આંખથી નથી ન્નેતાં, એ શખ્દો કાનથી નથી. 
સાંભળતાં; એથી એની સીધી છાપ આપણાં મન ઉપર પડે છે. 
યારે આપણે એનો એકેએક શખ્દ તોલીએે છીએ, એકેએક વાડયતે 
આપણે બારિકાઇથી તપાસીએ છીએ, એકેએક ભાવતું આપણે 
પૃથકર્‌ણુ કરીએ છીએ અતે પ્રલેક વિચારની ગભીરતા કે ગહનતા, 


* શ્રાવ્ય કરતાં પાઠય એ શખ્ટ વધુ થોગ્ય લાગે છે-એટલે અહીં” 
એ શખ્ટ્ટ મૂકયા! છે. 


«૮ [ નાય્યકેલા 
શ્ોલિકતા કે સહ્મતા તપાસી આપણે નાટચકારનાં વ્યક્તિતને ભેદી, 
એતી છેક બીજી બાજી સુધી જેઈ શકીએ છીએ. તેમ કરતાં કલા 
“9 સૌન્દયતાં પ્રભેક અંશને આપણે ગેળવીએ છીએ, માણીએ છીએ. 
“જ્યારે રંગભૂમિ ઉપર્‌ તાટક જેતાં આપણું એ અવલે[કત કે પૃચકકરણુ, 
“તપાસ કે તુલના નથી કરી શકતા, વિશેષમાં નટનાં વ્યક્તિવવથી 
અન્તઈ જતાં આપણુતે નાટચકારતુ' બહ્ધા વિસ્મરણુજ થાય છે; 
-એનાં અસ્તિત્વતે! ખ્યાલ સરખે! પણુ આપણુતે નથી આવતો, 


રંગભૂમિનો મર્યાદા 


રંગભૂમિ ઉપર ભજવાતાં નાટકોના લેખકોતે એક મર્યાદ્ 
પાળવી પડે છે, વિશ્રનાટચકારોના શહેનશાહસમે! શૈડેર્પીઅર્‌ પણુ 
“એ મર્યાદાથી પર ન્હોતે! થઈ શડંમો. તાટકમહળીનાં અમુક તટોતે 
બ'ધબેસતા પાત્તો નાટકકારતે સૃજવાં પડે છે, એમ કરતાં એતી 
કલ્પતા-વિચાર અતે સર્જનશક્તિતે થોડીકવાર એ વિસારે પાડે છે. 
"આ નટતે માટે આજ અતે આવુજ પાત્ર જેઈએ-એ મારે પાત્ર 
-આજ રીતે ધડાયું જેઇએ-એ વિચારને પૈસા કમાવા ખાતર નાટક 
લખનતારએ કદી ભૂલી શક્તા તથી. આતું' પરિણામ એ આવે કે 
પાત્ર એકજ પ્રકારનાં થઇ જય; અને 1વવિધતાની મઝા એમાં ન 
ઊતરે; અને પાત્રાલેખન, વાસ્તવિકતા અતે પ્રકૃતિ એ ત્રણે અમુક 
-નટનાં દેખાવ, સ્વભાવ, કે યોગ્યતા આગળ ગૌણુ બતી જાય. એમ 
થતાં નાટયકાર્તુ' વ્યક્તિત્વ નટતાં વ્યક્તિત્ત આગળ ઝાંખું પડે, અતે 
-સર્જનશક્તિ મર્યાદિતિ, સકુચિત પણુ થઈ જય. વિશેષમાં રગભૂમિનાં 
તાટડોતા લેખકો પોતાતા વ્યક્તિત્મે ભૂલી, સામાન્ય જનસમુદાયના 
હલકા શૈેખતે પોષવા પ્રયન આદરે છે, અતે કેવપ રગભૂમિતી 
'જર્રીઆત મારેજ લખે છે; અતે એમ કરવા જતાં નાટચકાર્‌ અતે 
નાટક ભજવનાર ઉભયતું કાયે યાત્ત્રિક બની જય છે, આ જાતનાં 
-નાટકકારોની દષ્ટિપ્રમૃતિ ઉપર, નવાં સૃજત ઉપર નહોતાં એની 


કકસતકકન્નનઝડ,.. 


'નાટ્યકલ્ઞા ] [ ૮૯ 
ગ્રેક્ષક્વર્ગ ઉપર શી અતે કેવી અસર થાય એ ઉપરજ હેય છે. આવાં 
નાઢકકારો પ્રકૃતિ તરદૃ નજર નથી રાખતા એટલે એમતી કૃતિમાં 
કૃત્રિમતા ઊતરવાતો ભય રહે છે; એમતી કલા માનવસ્વભાવને 
“અતુટ્ૂળ નથી બની શકતી, અતે સાધારણુ રીતે પાત્રાલેખન, વસ્તુ- 
સ'કલના અને પાત્રોના મતોવ્યાપાર્‌ તરક દુર્લક્ષ થાય છે. તેમ થતાં 
નાટકમાં વિષમતા અને અતૌચિય આવે એ તે દેખીતુંજ છે. 
શેડ્સ્પીઅર જેવો] સમર્થ નાટયકાર આ [મર્યાદાએમાં રહી આટલી 
કૂસેહ મેળવી શકયો! એ" સાચુ, પણુ નને એતે એ સર્યાદાએ ના 
પાળવી પડી હત, પોતાની સ્વેચ્છા પ્રમાણે, ₹ગભૃમિતે ગૌશુ માની 
ગતે પાત્રો અને પ્રસગો ઉપજાવ્યા હોત તો શું' એ વધુ મહાન ન 
થઇ શક હોત ? આધુનિક નાટથકારોમાં ઘણાંની લધુતાતું કારણુ 
આજ છે, પોતાતી ઈચ્છા અને પસદગી કરતાં નાટકકપનીના સ'ચા- 
લકની ઇચ્છા અતે પસદગી તરફ ગએ વિરેષ ધ્યાત આપે છે; અતે 
એમ પોતાતુ' વ્યક્તિતત ગુમાવી, પોતાનીજ કલાને હાનિ પ્હૉંથાડે છે, 
પોતાની સજતશક્તિને પોતાનેજ હાથે બાંધી લે છે. બર્નાર્ડ શે 
જેવા સમર્ચ નાટ્કકારની સફળતાનું” કારણુ એતુ' પોતાતુઃ મનસ્વીપણુ' 
જે, નાટકમડળીના સચાલક્રાની ઈચ્છાતે એ કદી વક્ષ નથી થતા, 
કારણુ એમનાં પોતાના મન્તવ્ય અતે નિર્ણયમાં એમતે અચુક શ્રદ્ધા 
છે, એમનાં સાફલ્યતુ' કારણુ રગભૃચિતાં જડ બ'ધતે! તોડી પર્‌ જવામાં 
અતે પોતાના મતામ્રહમાંજ છે. એક સમર્થ નાટયકારની પ્રતિભાને 
આપણે ર? ગભૂમિનાં પરિમિત વ્ુલમાં ના જ બાંધી શકીએ. અને 
ગેમ ખાંધીએ તો જરૂર આપણે એની સ્રજનશકિતિતુ' વર્છુલ પણુ 
સાંકડુ' કરી નાંખીએ. આધુનિક ગુજરાતી રગભૂમિઉપર્‌ આ બાખત 
તે! ખરેખર શોકજતક સ્થિતિજ છે. અતે એમ પૈસા ખાતર પોતાની 
કલા ચુમાવવા તેયાર થતાર નાટયકાર, ત્હેતે લલચાવનાર રગ- 
ભૂમિના સંચાલકે અતે એ બત્નેતે પોધતાર-તીભાવતાર પ્રન્ન એ 
ત્રણુ એ માટે સરખા જવાખદાર છે. 


૦] [ નાય્યકલા 
તાટક અને રંગભૂમિ 


આપણે લાં નાટક અને રંગભૂમિને તદન ભિન્ન ગણવામાં 
આવે છે, એ ખે ભિત્ત હોવા છ્તાં ખરૂ' જતાં એક છે, કાર્ણુ 
નાટકતોા વિચાર કરતાં આપણે માત્ર લખાએલા કે બોલાએલા શખ્દો- 
તેજ વિચાર તથી કરતા. પણુ નાટક શબ્દ સાથેજ નાટકતી કલા 
અતે રંગભૂમિની વ્યવસ્થાનો ખ્યાલ આપણાં મનમાં સહજ આવે છે. 
ગતે તેથીજ જે પ્રજનન સચેતન થઇ છે ત્હેમતે હેતુ નાટક અતે 
ર'ગભૂમિ એ બન્નેતે સલગ્ત કરવાતો હોઇ શકે. આપણે ખરી ઉચ્ચ 
કલા કેળવવી હોય, તો એ ખેનાં લગ્ત એ એકજ ઇલાજ છે. રગ- 
ભૂમિ શખ્દમાંજ-શ્રોતાજનની આતુરતા, ત્ડેમતો રંગ અને હલનચલત 
પ્રલેૈનો ભાવ, નટવર્ગની સ્તુતિ, સતયાભાસ ઉત્પન્ન કરવાતી નટવર્ગની 
અને રંગભૂમિના સ'ચાલકોની કલા, સ'ગીતની સુસ્વરતા અને «તયનુ' 
જાલત-એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે. પરતુ એ ખેનાં સલગ્ત એ 
સુસાધ્ય તો નથીજ. કારણુ આધુનિક રગભસમિની ખીભત્તતા અને 
નાટયકલાની ગભીરતા એ બત્તે વિરોધી તત્ત્વો છે. છતાં જ આપણે 
રંગભમિને સુધારી શકોએ અતે નાટકતે ત્હેતે અતુકૂળ રૂપ આપીએ 
તો એ કાર્ય અશક્ય નથોજ. જે કે, બન્નેની પ્રતિકૂળતા આપણને 
એકજ દછ્ટિએ માલમ પડે છે, છતાં એ બન્તેતો સુથધોગ ન સધાય 
તો રંગભૂમિ અતે નાટકતે ઊંચી કક્ષાએ લઈ જવાતી આશા ધણી 
એઇછી છે; અતે એમ ના થાય તો બેમાંથી એક પણુ પોતાતો મૂછી 
હેતુ ન સાધી શકે. દરરોજની વ્યાવહારિક, તજીવી વાતચીત રજી 
કરવા, જડ ર'ગભૂમિ અને સાધારણુ અશિક્ષિત, અસસ્કારી નટો ચાલી 
શકે; પરતુ વિચારપૂર્ણ,, કલ્પનાભર્યા, આવેશભર્યા નાટકના ઉપહર્‌ણુ 
( 9#ટડલાઇઇ૦॥ ) માટે એટલીજ સચેતન અતે અસાધારણુ 
₹ગભૂમિની જરૂર છે; જે નાટક સાધે જીવન દર્શાવે, જીવનના 
મહાપ્રશ્નો ઉકેલે આપણુને સ્ડમજાવે અતે આપણાં જવનમાં તે 
ઊતારશવામાં આપણુતે મદદ કરે. 


સોટ્યકેલા ] [ ૯૧. 

કેવળ નાટક કે રગભમિ એ નાટયકલાતે ઉચ્ચ કક્ષાએ તાજ 
પ્ણોંચાડી શકે. અને એકલા નાટક કે ₹ગભૂમિથી નાટયકલા ઉન્નત. 
ખતાવી શકાય છે. એમ જે કોઇ માતવું હોય તો એ ભૂલ ભરેલુ 
છે. જેમ કૌમાર્યદશામાં જીવનશેધ સંભવે છતાં જીવનસિદ્ધિ ન 
લાધે, તેમ નાટક કે રંગભૂમિ કલાસિટ્ધિ માટે ગમે તેટલાં વલખાં 
મારે, ગમે તેટલા પયાસ કરે છતાં એ એકમેકની સહાય વગર અપગ. 
છે, અધૂરાં છે, ખર્‌ કૂળ એ ખેના સુષોગમાંથીજ સાંપડે; ત્યારેજ 
એમનાં અસ્તિત્વ સાર્થક થયાં કહેવાય. નાટકતુ' પુસ્તક વાચવાંથી. 
આપણાં મન સચેતન થાય, હદયમાં ઊમિએ ઉઠે, માનસિક કુતૂદ- 
લતા જાગે, વિકાસ તરફે પગલાં પણુ ભરાય, પરણું વિસ્મયભાવ તે! 
તે જ્યારે ₹ગભૂમિ ઉપર ભજવાતુ' જેવામાં આવે તયારૈજ જાગે, 
(હેની સચોઢ અસર્‌ પણુ ત્યારેજ થાય, તેવીજ રીતે રંગભૂમિ ઉપર 
ભજવાતાં આધુનિક નાટકોમાંથી આપણને ક્રુલ્લક ક્ષણિક આનદ મળે,. 
છતાં એ માર્ગદર્શક, કલાતા નમૂના તરીકે આપણાં મતમાં નાજ 
ઠરે, તદુપરાંત એ બન્ને અત્યારે ભિત્ન છે એટલેજ નાટયકાર, નટ અને' 
રંગભૂમિના સ'ચાલકો નાટકની સકળતા કે અકળતાના પોતાના હિસ્સા 
માટે લહે છે; અને એકમેક પ્રલે અવિશ્વાસ અને ખર્પ્યા ભરી દદિથો 
જીવે છે. ખર્‌' નેતાં એ બધાએ એકઠા મળી-બીન્નાં ક્ષેત્રમાં પગ 
પ્ેસારો કર્યા વગર-પોતાતું કાર્ય કર્વાતું' છે. નાટક અતે રગભમિ 
એ બન્ને ખે હોવા છતાં જ્યારે સ્રી પુસ્ષ માકક એેક અને અવિ- 
ભક્ત થશે સારેજ આવાં ભેદ અને ભૂલે! નાશ પામશે. 


સાંભળવાતે કાન, ન્નેવાતે આંખ, અતુભવવાતે હદય સ્હમજ- 
વાને મન, વિસ્મય કે પ્રશ'સાભાવના આવિર્ભાવ માટે ખે હાથ 
અને મોઢું એ શ્રોતાવર્ગ માટે પૂરતાં છે. સ'સ્કાર અને સિક્ષણુથી 
જેટલે અશે તે સર હોય તેટલું વધુ સાર્‌; કારણુ કે કારણુવશાત્‌ 
જે રગભૂમિ સાર્વજનિફ મટી, અસુક વ્યક્તિએ કે અમુક વર્ગની 
થઈ નય, લખલા તરીકે સાક્ષરો કે નિરક્ષરોની, ધ્મિઇલેકેની કકે 


૯૨ ] [ નાત્યકેલા 
શ્રીમ'તવર્ગની-તે। તેમાંથી અસ્રુક અ'શૈ ઊડી નય છે. સફળતા મારે 
નઆટકનતાં બીજ સામાન્યતત્વોમાં રોપાવા જેઈએ એ ખર્‌' પણુ એમ 
કરતાં, દરરોજના ક્ષણિક તર'ગો અતે અભિધાયો અતે એવાં ખીજ 
નજીવાં તત્તા એમાં પ્રબલ ન ચઇ જાય એ તરફ નાટકકારે ખાસ 
લક્ષ આપવાતું' છે. નાટકતુ' ધ્યેય માત્ર લોકપ્રિયતા નથી એ પણુ 
એતે ભૂલવાતુ' નથી. નાટકનાં લેખકો અને વ્યવસ્થાપકોએ પ્રેક્ષક- 
વર્મની કક્ષા જેવાની છે; ત્હેમની સ્હમજશક્તિતું માપ કાઢવાતુ' 
છે. કારણુ રગગભૂમિના વ્યવસ્થાપકો! અને શ્રોતાવર્ગ વચ્ચેતો સબધ 
ઘણો ગાઢો છે. પણુ એ સબધ નળવતાં રંગભૂમિના સ'ચાલકે 
પોતે નીચે તા પડે-એમતું પોતાનું નૈતિક ધોર્ણુ હલકુ ન થઇ 
જય એ બાખત પણુ એમતે સાવચેતી રાખવાતી છે. જ્યાં સુધી 
ગ્રેક્ષક્વર્ગને એ દોરી શકે, ખે'ચી શકે એટલે ઊચે એમતે લઈ જવા 
એ ર્‌ંગભમિના સ'ચાલકો અને નાઢકકારતુ કર્તવ્ય છે. આ નિયમ 
નથી, પણુ કલાતા વિકાસ માટેની જરૂરી સૂચના છે. નાટચ- 
શાલામાં જવુ' એ લોકપ્રિય શિષ્ટાચાર છે, જ્યારે એને એક સામા- 
જિક કાર્ય લેખવાની ભાવતા સમસ્ત ગુજરાતમાં જાગશે, ત્યારેજ 
ગુજરાતી નાટક અતે રંગભમિ ઊ'થી કક્ષાએ પ્હૉંચશે-ત્ારેજ 


નાટ'યડલા ઉત્તત, સુદર અતે શબ્ય બતરો. 


અ ર્સણ ન. વકોલ* 


માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ 
ધેરી 
તતા. ૧૧-૧૨-૩૧ 


ઉર્તંત્ર 


ચદ્રકાન્ત, 

'નિમ'ળાડ ચ'દ્રકાન્તની સહાધ્યાયિનો અને પ્રિયતમા. 
લક્ષ્થી: ચ'રકાન્તની પત્ની. 

સુરેશ: ચ“દરકાન્તનો સહાધ્યાયો અતે મિત્ર, 

રમા? કાઉન્સીલના એકે સ્રી સભ્ય, 


પ્રવેશ પ્હેલે 


[ સ્થળ:--ફોલાખાની ચોપાટી. ] 


[ સ્હાંજના સાડા છ થયા હશે. મે કહિનો હોવાથી શીતળ 
પવન અતે વિશ્રાન્તિ શોધતા અનેક સ્રી, પુસ્ષો અને બાળકો મુ'બધ્તા 
દ્ાંધાટ ભર્યા જીવનને વિસરવા અહીં કરવા આવ્યા છે. સાય&ાળતી 
આઈઇછી ગુલાખી આભ! નભમાં પચરી રહી છે. સ'ધ્યાના ૨ગો અલારે 
(હૈમના જીવનને પણુ રંગી રલા લાગે છે. જલની શાંત, ધીમી લહરીએ। 
એમના પ્રણુપ જીવનમાં જંદોલતેો ઉભર્‌ાવી રહી છે. રેતી ઉપર 
પથરાઈ જતી એ લહરીએથી ધીમું મધુર સગીત ઝરે છે. અનેક 
રસ તરસ્યા યુગલે એને ઝીલી રલા છે. ચર્ચ ક્ષિતિજરેખા ઉપર્‌ 
લટકી રલો છે. રગે રસેલુ' આદ્રાશ અને ઉલ્લ્ાસમાં મ્હાલી રહેલી 
સદ છેપ્ડી જતાં ત્હેને પણુ કાંધક દ્વોભ થતે। લાગે છે. 


આવા મધુરા સ્થાનમાં ચદ્રકાન્ત અતે નિર્મળા બેઠાં છે, વયમાં 
બન્તે સમાત છે તેવાં વર્ણમાં ભિન્ન છે. ચ“ કાન્ત પચીશ વર્ષતો 
ચુવાન છે, પરતુ ત્હેના કદાવર, કસરતી બાંધાતે લીધે જેનાર ત્હેને 
સાધારણુ રીતે ત્રોસ વર્ષતો! કલ્પે. ત્હૅેના ઉપસી આવેલા ગાલ ઉપર્‌ 
આછી ગુલાબી રગતી છાંટ, «હેના ગૌર્‌ વર્ણને લીધે સ્પષ્ટ રીતે તરી 
આવે છે. ત્હેતી આંખે માંથી યુવાનીને સ્વાભાવિક એવુ તેજ ઝરે 
છે. આંખો કાંઇક મરતી ભરી પણુ ખરી. «હેતુ' કપાળ ભવ્ય અને 
નાક લાંખુ છે. પ્રથમ દઇિએ નિહાળનારતે એની આફતિ મોહક અતે 
ગૌરવભર્‌ી લાગ્યા શિવાય ન રહે. 


નિર્મળાને વર્ણ કાળો કહેવાય. «હેતા સર્વ અવયવે ઘાટીલા અને 
મ।!હક છે. ચશ્મા પાછળ પણુ ખે ઝીણી, મદભરી આંખો અસાધારૃણુ 


ગ્રવેશ 'પડેલે।, 


તેજથી ઝળકે છે. અપરિચિત વ્યડિતિતે ત્હેતા સુખ ઉપર ગાછે 
-અહુશ્નાવ તરતો! માલમ પડે, છતાં ઉડા અવલે[ડતે તો ઉડા અભ્યા- 
સની શાંત, ગભીર રેખાઓજ માલમ પડે. ચદ્કાન્ત કરતાં તે અતિશે 
ગભીર અતે શાત દેખાય છે. છતાં એનામાં શાંતુ મસ્તી છે. એક 
ન્હાના, નિર્દોષ બાળક માકક તે રેતી સાથે રમત કરે છે. સ્તેહની 
ઉ્િ આવી જતાં ચદ્રકાન્તના શરીર ઉપર પણુ રેતી નાંખતા નથી 
ચૂડતી. હમણાં રેતી તરક્જ દણિ રોપી તે કાંઈક ઉડા વિચાર કરતી 
માલમ પડે છે. ત્હેના મ્હાં ઉપર સુગ્ધાતે સ્વાભાવિક એવી મોહક 
લજ્જા છે. ચહકાત્ત પીટ માંડી એના સ્હામુજ ન્નેયા કરે છે; ન્નણે 
ઝતા આત્માની અન'ત તૃષ્ણા ન છીપાવતો હોય ! પ્રેમનો પરમાન દ 
હેને (હહેમાંજ મળતો લાગે છે, ખેમાંથી કોઇ ખોલતું નથી; આખરે 
અધીરા-આકળા ચ%કાન્તથી ન રહેવાયું”. ] 


ચ'દ્રકાન્ત? નીર્‌ ! ( નિર્મળા ઉચુ જીએ છે ) આજે કેમ 
અખોાલા લીધા છે ? 


નિમ'ળાઃ: હા. (તે નીચી દષ્ટિ કેરી હાથમાં રેતી લઈ રસત 
કરે છે. ) 

ચ'દ્રડાન્ત: આમ શાંત કયાં સુધી બેસી રહેશે ? 

નિસમ'ળા: (નીચુ' નેઈનેજ ) તું ન બેલે ત્યાં સુધી. 


ચદ્રકાન્ત: હું' તો હમેશાં ખાલ્યાજ ફર છું પણુ કોઈ દિવસ 
ત્ડાર્‌' સડો અ“ ન રહે, તે આજે એકદમ ફેમ 


શીવાઈ ગચુ' ? 
નિળા? અસસ્કુજ. (જરા આંખો નચાવી) ખોલ શુ' બોલુ? 
ચહ્ફાન્ત: તે ડું કેમ જાણુ ? ફેમ, આજે શુ' ત્હારી અધો 


૪ 


ગરવેશ પહેલે, 


વાતો પુરો થઈ ગઈ ? ફે મ્હારા ઉપર કૉંઈ રોષે 
ભરાઈ છે ? 
1નેમ'ળા ત્હારા ઉપર રેપ શું' કામ ચઢે ? (થોડીવાર રહીને 
જરા લાડતા અવાજે ) હા. વળી તુ' એવુ' કરે 
ત્યારે આવે પણુ ખરે. ( ખાળક સાક્ક ) ન આવે? 
ચદ્રકાન્ત: પણુ મહે એવુ' શુ કર્ઝું' ? 
નિમ'ળા? તે તે! તું જાણે. 
ચ'્કાન્ત: સ્ડેતે કાંઈજ ખખર નથી. જે હોય તે કહો દેતે, 
(મળા: ગઇ કાલનો આપણો મેળાપ યાદ તો છે ને? 
ચદ્રકાન્ત: હા, પણુ ત્હેતુ' છે શું ? 
4નેમ'ળા : કાન્ત ! ગઈ કાલે ત્હે' મ્હને કહ્યુ” કે ત્ડે સ્ડારાથી 
ત્બેકજ વાત છપાવી છે. તે મ્ડને આજે કહે તોજ 
ત્હારી સાથે બોલુ. ર 
(નિર્સળા ખીજી તરક્‌ સ્છૉં ક્ેરવે છે. ) 
ચદ્રકાન્ત: ના..આજે નહિ. કહીશ, જર્ર કહીશ, ત્હેને નહિ 
કહું તો કોને ક્હોશ ? 
4તસષળા: પણુ આજે કહેવામાં ત્ડને શે! વાંધો છે ? 
ચ“કાન્ત: ખાસ કાંઇ નહિ. પણુ આજે નહિ. વળી કેક 
ર વેળા કહીશ. 
4નિસ'ળદ: ( ખાળ ચેષ્ટાથી ) ના. આજેજ. 
ચ“દ્કાન્ત: એટલી ખધી શી અધીરાઈ આવી ગઇ ?્‌ 
નિર્મળા: કેસ ન આવે? હ 
૨*દ્રકાન્ત: જા, કાલે જરૃર કૅહોશ, 


ય 


ગ્રવેશ પહેલે. 


નિર્મળા: એમ કાલે-કાલે કહી તું' સ્ડેને રોજ ઉડાવ્યા કરશે. 
ના. આજેજ કહે ! (સડૉ રાચકોડી) જા. નહિ. 
તો ત્હારી સાથે નહિ ખોલુ. 

ચ'દ્રફાન્ત: સજા તો વસમી ફરમાવી. શુ' એક દિવસ નહિ. 
થોભભાય ? 

તિર્સળા: ના. ત્યારે ત્હારાથી એક દિવસ વ્હેલી નહિ 
ફાડેવાચ ? આજે કહેવામાં ત્હુને શે વાંષે છે ? 


ચ'દ્ડાન્ત: વાંધો તો ખરેોસ્તો. નાહેકે ત્હેને દુઃખ લાગશે. 

નિમ'ળાઃ અહે | એજને ? ત્હારી પાસેથીજ શીખી છુ કે 
દુઃખકર હોય તોએ રનેહીની વાત તે સાંભળવીજ 

* જોઈએ. બોલ. છેલ્લા ત્ડારા બે વર્ષના પર્ચિયમાં. 

સડે" ત્ડારાથી કાંઈ પણુ છૂપાજ્યું' છે ? અને તે. 
છતાં તુ મ્હારી પાસે ત્ડાર્‌' દીલ ખોલતાં ખ'ચાય. 
છે, ત્હેને સહારા સમ જે ન કહે તો. 

ચ'દ્કાન્ત: તુ' હઠીલી છે. 

નિર્મળા: તુજ હરઘડી કહ્યા કરે છે ને કે હેઠ એ તો 
સ્રીઓને! સર્વ સામાન્ય સ્વભાવ છે. 

ચ'દ્રકાન્ત: જ્યારે તું ડઠ લઈ ખેસે છે ત્યારે કેછ્ધા વગર 
સ્ડ્ારો છૂટકો નથી. પણુ પહેલાં હુ' ત્ડેને પુછુ” 
તેનો જવાખ સહુને અ'પ. 

નિર્મળા ના. '"ડેલાં ત્રી વાત કહે, 

ચદ્કાન્ત: કેટું' છુ, પણુ સહારા પ્રશ્ન સાથેજ આ ખાખતને 
ગાઢ સ'બ'ધ છે. 


વેશ પ્હેલે!. 


નિમ'ળા? સુછ ત્યારે. 
ચ'દ્રકાન્તઃ એક મહિના પછી આપણુ' એલ એલ. ખી. તુ 


નેર્મ ળા: 


પરિણામ આવશે. ત્હારા અને મ્હારા “પાસ” થવા 
ખાખત શકા નથી. પછી તુ શુ કરવા ધારે છે ? 


કાન્ત! મ્હારા મનનાં અનેક અભિલાષ છે. અત્યાર 


સુધી સડૅ' અનેક આદર્શ પોષ્યા છે. અનેક 
સ્વપ્નાં સેવ્યાં છે. એ સ્વપ્નાં સિદ્ધ કેરવાતુ' ખળ 
સ્હારામાં છે કે નહિ તેની સ્હેતે ખખર નથી; 
એ ખાખત સ્ડને હમેશ શકા રહે છે. પાસ થઈ 
તુ' બેરોસ્ટર થવા વિલાયત જશે. સ્હારી પણુ 
એજ ઈચ્છા છે. પણુ માતા(પતા એ ખાખત 
સ'મતિ આપશે ઝે ફેમ એ સાટે સ્ડેને ભય રહે 
છે. ત્ડુમારે સુરુષાને શુ' ? કરાવે ત્યાં જાવ-શાવો 
કોઈ રી નહિ. અને હેસારે જ ?ૃ 
પછી શિક્ષિત હો કે અશિક્ષિત, સ્ડુમજી હો કે 
અણુસ્ડુમજુ પણુ ઘરમાંથી સ્હાંજે એકલાં ક્રવા 
જવા જેટલી પણુ સ્વત'ત્રતા નહિ. હેમારાં તે 
કાંઈ જીવન છે ? (એક નિઃશ્વાસ મૂકી) કે 
ખ'ધન એછાં હતાં તે સમાજે પૂરાં કય 


ચ'દ્રકાન્ત: એ ત્ડારા રોદણાં હમણાં રહેવા દે. પિ ત્ડારી 


ઈચ્છાએ એ ખ'ધને તૂટી જવાનાં નથી. પ્રથમ 
છે ત્હેના વિચાર કર. ઠીક ધાર કે તુ' બેરીસ્ટર 
થઈ આવી; પછી શુ' કરરે ? 


નિર્મળા: પણ હજી ઈંગ્લાંડ જવાનાં તો કટૈકાણાં નથી. ખા 


આગળ સ્હેજ વાત ફરવા જાઉ' કે ભોગજ લાગ્યા, 


છ 


પ્રવેશ પ્હેલે. 


ઘરસાંથી સ્હેજ બ્ડાર જઉ” એ એસતને ન ગસે તો 
પછી ઇગ્લાંડ જવાનો રજા તો ડેસજ આપે ?્‌ 

ચ'દ્રકાત્તઃ એ તે ખધુ થઈ રહેશે. ત્ડારી ખાતી મરજી 
વિરુદ્ધ જેસ પિતાની હૉંશથો તુ' ભણી શકો તેસ 
પ્ગ્લાંડ પણુ જઈ શકશે. 

નિર્મળા? સ્હને તો આશાનાં કિરણે! બહે ઓછાં જણાય છે. 

ચ'દ્રકાન્ત: પણુ એક ક્ષણુ માટે ધારી લે કે તુ' “ ખાર” 
થઈ આવી. પછી ? 

નિમળા? પછી ? ( ત્ડેના મોઢા ઉપર લજ્જાછવાઈ રહે છે. ) 
પછી ? આપણે ખન્ને સાથે પ્રેકટીસ કરીશુ. અને. 
કાન્ત ! કાન્ત ! તુ સર્વ સ્હેસજે છે. શા માટે 
સ્હારી પાસે ખધુ' બોલાવે છે ર (થોડીવાર રહોને » 
અને ન્યારે ડું સ્હારી પાસેજ બોલાવા સાંગે છે 
તો કહ' છુ કાન્ત, ષછી-પછી હું" ત્ડારો કાન્તા 
થઈને રહશ. એ સહેજીવનસાં ત્હારા, સહારા 
જીવનભરતનાં સ્વપ્નાં આપણે સિષ્ધ કરીશુ, 
( ચદ્રકાન્તની સુખાકૃતિ ઉપર ઘેરી ગ્લાનિ છવાઈ 
રહે છે-ઘડી પ્હેલાં પૂર્ણ પ્રભાએ ચળકતા ચ-દ્રને 
વાદળાએઓનએ જાણે ન લાંકી દીધો હોય. ) 

ચ'દ્કાત્ત: ( રુંપાતે અવાજે ) નીર ! તુ સ્ડેને છોડી દે, હુ” 
કુર છુ'. હૂંદયહીન છુ. ત્ડારા આદર્શો-અભિલાષો- 
અને સ્વપપ્નાંએની આભ અડેતી ઈસારત તોડી 
પાડવાજ ડું' સર્જાચો। છુ. સ્હારી એકજ ભૂલ થઈ. 
આજ એ એકજ ભૂલે હુ ત્રણુ ત્રણુ જીવન ખગા- 


ર 


ગ્રવેશ પહેલે. 


ડવા બેહા છું અત્યાર સુધી ને ત્ડારાથી ફોઈ 
વાત છુપાવી હોય તો આ એકજ. ત્હુને ઘણીવાર 
કહેવા યત્ન કર્યો. પણુ મ્ડારી જીભ ન ઉપડી. 
નીર ! નીરૂ ! (ત્હેની આંખમાં પાણી ભરાઈ . 
આવે છે. ) આપણે પતિ-પત્નિ થવા સન્યા નથી. 


નિર્મળા: કાન્ત | કોઈ દિવસ નાંહ ને આજે આસ કેસ 


ખોલે છે ? આપણે એકમેકને માટેજ સર્જાયા 
છીએ. નહિતો આ પ્રીતિ-આ આકર્ષણુ ઉદ્ભવેજ 
નહિ. હા. તુ' વણિક, હું' નાગર. પણુ એ જ્તાતિ- 
ભેદ આપણા સ્નેહ વચ્ચે આવી શકે ? સ્નેહે સર્જ 
બ'ધનોથી પર છે-એ તો રોમીચો-જીલીચટના 
સ'બ'ધમાં ત્હૅ'”જ સ્હને કહ્યુ' હતુ. ત્ડારા જેવો 
શિક્ષિત શુ' ખાપના કૂવામાં ડુખો મરવું પસદ 
કૅર્શે ? ફૂવામાંના દેડકા જેવા સ'કુચિત વિચારો 
રાખી, જડ સામાજિક ખ'ધને! સ્વીકારી શુ' આપણે 
આપણા જીવન, સ્નેડ શ્ચને આદશેમો વેડફી દેવા, 
ભૂલી જવા ? 


ચ'દ્રકાન્તઃ નીર્‌ ! હું' સ્ાતિભેદમાં માનતો નથી; છતાં હું 


મળા: 


ચ'દ્રકાન્ત: 


ત્ડારી સાથે લગ્નથી નેડાઈ શુ તેસ નથી. 
( ઉ'ડો નિશ્વાસ મૂકી ) ત્યારે કાન્ત ! જ તું' સ્ડેને 
નથી ચ્ડાતો ? 


ના; ત્ડૅને જે સ્નેહથી હું' ચાહુ છી. ત્હેવા ક 
સ્તેઢુથો હું જગતમાં કોઇને રી સ્હાતે, 
સ્હારી પ્રત્યેક ભાવનાના પ્રતિખિસ્ખ સમી છે. 


હૂ 


પ્રવેશ પડેલે, 


ત્ડારા વિચારોમાં, વાણીસાં-વર્તનમાં હુ સ્હારાજ 
વિચારે-વાણી અને વર્તનના પડઘા સાંભછી છુ 
ત્હારાં સ્હારાં ધ્યેય પણુ એકજ છે. જીવન અને 
હુંદય પણુ એકજ છે. તે! હું' ત્ડેને, ત્ડારા સ્નેહને 
કેમ તરછોડી શકુ? 

નિર્મળા? ત્યારે સ્હારી સાથે લગ્ન કેરવામાં ત્ડેને હરકત શી ર 

ચ'દ્રકાત્ત! કારણુ આપણા આત્માં અવિભડ્ત છતાં-આપણાં 
દડ છૂટા રહેવાજ સર્જાયા છે. 


તિ્મળા : કારણુ ? 
મ'દ્રકાખ્ત: ( આવેશ સાથે ) કારણુ હું' પાપી છ હૂદય-ડોન 
છુ. કૃવદ્ઠિ છ" 
નિર્મળા: (ત્હેને અટકાવી -૨ડતા અવાજે ) કાન્ત એવલુ- 
એવુ' ન ખોલ ત્ડે' શા પાપ કર્યો, ક્યા હદે 
છુ'ઘા, કંચર્યા' કે ત્ડારી જાતને પાપા માને છે? 
નિરાશાની પળમાં તું ત્હારી જાતને ભૂલી જતો 
લાગે છે. (થોડીવાર રહી ) શુ' ત્ડારા માતાપિતા 
આપણાં સ'બ'ધ વિરુદ્ધ છે ? 
ર દ્રકાન્ત: માતાપિતા તો નહિ, પણુ ભાગ્ય વિરુદ્ધ છે. 
જ નીરૂ | સાચુ' કહું છુ, હું: ફર છુ" 
નિર્મળા: ( દેઠતાથી ) તું' ગમે તેઓ હશે; ત્ડેની સ્હને 
પરવા નથી; હું ત્હારા મન અને હૃદયને સારો. 
રીતે એળખુ' છુ. અને તુ' ગમે તેવો હશૅ-પણુ 
એકે વખત ત્ડેને ચ્હારે ગણ્યો તે હમેશ માટે. 
હું' અન્ય માટે સર્જાઈ નથો. મ્હારા હૃંદય અતે 


૧૦ 


ચંદ્રડાન્ત: 


ગ્રવેશ પ્હેલે।. 


સન તે! કયારનાંએ ત્ડને સૉંપ્યાં છે. હૃદયથી તો 
ઝયારની ત્હેને પરણી ચ્રકી છી. આ દેહુ પણુ 
અલ્પ સમયમાં ત્ડારો થશે; આ ભવે તે અન્યને 
ન થઈ શફે. 

એનો અધિકાર સ્ટારા જેવા પાપીને ન હોઇ શકે. 


નિસળા: ચ'દ્ર ! સ્ટારા સોણભાગ્યના ચન્દ્ર ! છેડ નિરાશ 


અ્કાન્ત: 


નમળા : 


ન થા. ત્હાર્‌' હૂદય શુદ્ધ છે, સ્નેહ વિમળ છે; શા 
માટે ત્ડારી જાતને હલકી ગણી નાહક ડુઃખી 
થાય છે? તુ' છે-તેજ કાન્ત સ્ટારે જઇએ છે. 
સમચે વધતા જતા પરિચ્યથી હું' ત્હારા શુણુ 
અને દોષ સ્હુમજી શકી છુ ન હું હ્ડારા ગુણુ અને 
દોષ ખજ્ઞેને ચાહુ છુ ". એકલા ગુણુને ચાહે તે 
શુણુગ્-શુણુ અને રોષ ખન્નેને ચાહો શકે-સહી 
શકે-એજ સ્નેઢી. 


પ તરક જેઈ) ત્ડેઃરો સ્નેહે હુ' સ્ડુમજી 
શષુ' છ. ત્ડેને તરછોડતાં ત્ડારી કેવી સ્થિતિ થશે 
એ. કલ્પી શકુ છુ, પણુ ત્ડેને ખર કહુ' છુ-કે 
જીવનભર ત્ડાારા સ્નેહને તરછોડીશ તો. નહિજ- 
પણ્‌ ક રુના સ્વીકાર તો નથીજ કરી 
શકતે 


મ પાણી સાથે) કાન્ત ! કાન્ત ! આસ 
કયાં સુધી ટળવળાવશે ? સ્ટારે જ વાંક ? સ્ટારે 
શ્વે દોષ ? ...... સ્ડારાસ્ાાં ત્ડને શી ઉણુપ લાગો 
કે આજે આ । શબ્દો બાલે છે ? 


૧૧ 


ગ્રવેશ પહેલે. 


ચદ્રડાન્ત: નીરૂ | વાંક ત્ડારો નથી. સારે! છે. ત્ડારો ઉભુપેદ 
મ્હૅને ખું'ચતી નથી. છતાં ત્ડુને હું' નથી સ્વીકારી. 
શકતો. કહેતાં સ્ડારી જીભ પણુ નથી ઉપડતી. 
ત્ડારા આખાએ જીવન, દુઃખનો જવાખદાર હુ 
સ્હેજ હદયહોને ત્ડારી ભૂ'ડી દશા કરી, તુ' ભોળી 
છે-સરળ છે-ત્ડેને ફેમ સ્હેમજાવુ' ( (થોડી વારુ 
પછી સજળ તયને) નીરૂ ! હું આડે વર્ષનો 
ખાળકફ હત્તો-ત્યારે લગ્નના કોડીલા-અલ્પમતિ. 
માખાષોશ્ સ્ડુને પરણાવ્યો. 

(ચ'્રકાન્ત ખે હાથમાં મોહું છૂપાવી દે છે. 
નીર રેતી તરક સ્થિર-સજળ નયને જેઈ રહે 
છે. ખે અક્ષ રેતીમાં સરી પડે છે. અક્ષ છૂપાવવા 
એ કૃત્રિમ ગ'ભીરતા ધારણ કેરે છે; છતાં 
આથષમતા સૂર્યના કિરણે ત્ડેની આંખમાંના અશ્રુ. 
ચળકે છે. ચ'્રકાન્ત પોતાના હાથ સોહા ઉપરથી 
લઈ લે છે) 
નીરૂ ! નીરૂ ! સ્હને માફ નહિ કરે? સડે" હાથે 
કેરી ત્ડેને કુવામાં નાંખી. હિંદુ સમાજ સ્ડેને. 
હકક આપતો નથી, છતાં હું' ત્ડને પસિચિચે ચ્હાતાં 
શીખ્યો. સ્હાર્‌ મન અને શરીર સ્ડારા હાથમાં 
હેતાં, છતાં હૃદયને હું' ન અટકાવી શકેચે!. ભીરૂ 
થઈ સહે ત્ડતે પ્હેલેથી પણુ ન ચેતવી, પાણી 
"પડેલાં પાળ ખાંધી હોત તો આજે આ પરિણામ 
ન આવત. 

(તે રતી પર દૃષ્ટિ રપે છે. ) 


૧૨ 


પવેશ પહેલે. 


નિરસ ળા: ( પે!તાના આંતરભાવ છૂપાવી-કૃત્રિમ ગાંભીર્યથી " 
કાન્ત ? હવે એ ખધે ખળાષોા ન કર. ત્હે' મ્ડને 
પડેલેથી કહ્યુ” હોત તે! પણુ એકમેકના નિકટના 
સ'અ'ધધમાં આવતાં આ પરિણામ જરર આવત. 
સામાનિક ખ'ધનેો સ્નેહને ખાંધી શકતાં નથી. 

ચ'દ્રકાત્તઃ પણુ નીર્‌ ! ત્હારા આખા જીવનના દુઃખતું કારણુ 
હું. ત્ડારા અનેક મનોરથે,' મહેચ્છાએ, અભિ- 
લાપો, મનનાં અનેક અનેરા કોડ, અને પૂર્ણપણે 
વિકસેલા ત્હારા સ્નેહના છોડ, એ સર્વનો 
ઉશ્છેદનાર હુંજ કૅ્‌ર- હું'જ પાપી. નૌર્‌ ! નીર્‌! 
સ્ડુને માષ્ નહિ કેરે ? 

નિમષળા : (યત્ન કેરવા છતાં વહ્યા જતા અશ્રપ્રવાહેને લછતાં) 
કાન્ત ! એમાં દોષ ત્ડહારો નથી. સહારા ભાગ્યનો. 
હું' તો ત્હેને ટ્જીપણુ ચાડું' છુ' અને જીવનભર 
થાહીશ. ત્ડારા દેહને ખ'ધને હશે - સ્નેહને નથી. 
ત્હારા દેડુ ભલે બીજનો થાય -મ્ડારે ત્ડાર્‌ 
હુંદય -સ્તેહુજ જેદંએ છે. 


ચ'દ્રકાન્તઃ અતિશય સ્નેહને *લીધે તુ' મ્હારો દોષ નેઇ 
શકતી નથી. ખાકી વાંક તો સ્હારાજ છે. સ્ડારો 
નખળાઇને લીધે હું સહારા હૃદય ઉપર કાખુ ન 
રાખી શકચે।. નૌર્‌ ! નીર્‌ ! 


નિમ'ળાઃ (ત્હેને બોલતો અટકાવી) કાન્ત ! માનવ મનની 
નખળાઈ હું સ્ડુમજુ છુ' - અતુભવુ' છુ. એટલેજ 
ત્ડેને ધિઘ્કારી શકતી નથી. હદયમાં ત્હેને જે સ્થાન 


૧૩ 


ચળદ્કાન્તઃ 


નિર્સળાઃ 


“યદ્વકાન્ત: 


નિમ'ળા નિ 


પ્રવેશ પહેલે. 


આપ્યુ' છે ત્યાંથી હું' ધારૃ' તે! પણુ ત્ડને પદ્રષ્ટ 
ફરી શું તેમ નથી. 

પૃણુ નીરૂ ! પરિણીત જીવનના લ્ડાવા શિવાય 
અન્ય સર્વ સુખના માર્ગ આપણે માટે ખુલ્લા 
છે. આપણે પ્રાથમિક પરિચય ભાઈખ્ડેનને હતે 
તે તરક હજી આપણે પાછાં વળી શકીએ તેમ છે. 
કાન્ત ! એસ જગતને છેતરાશે, હૃદયને કેમ 
છેતરાશે ? આ સ્થિતિ ઉપર આવી પાછા ક્રવુ' 
એમે અઘર્‌'જ નહિ પણુ કેવળ અશકેય છે, સ્નેઠેની 
નિશશાને। હૂંદયમાં પેઠેયો કીડા જીવનભર ફેરડ્યા 
કરશે. એના ડખથી થતો વેદના જગતથી છૂપાવતાં 
પણુ આપણે છપાવી શકીશું નહિ. હૂંદયમાં 
વાગેલા જ'્મ દવાથી પણુ ન રૂઝાય. પાદ્ડુ' 
પાકી પાછી' થગુ' તે ખરી પડવા -વસ'ત આવતાં 
પણુ તે લીછુ નજ થાય, ( થોડીવાર થોભી ) 
પાણીનો પ્રવાહું પાછો વળ્યો કેદી સાંભન્યો છે ? 
ગવા ખાહ્ય આડખરે શે ફૂયદ્ઞો ? 

પણુ નીરૂ તું' અન્ય વ્યક્તિ સાથે ત્ડાર્‌ જીવન 
જેડે તતો કદાચ આપણે સ્નેહને ભૂલી શકોએ. 
જીવનભર પછી ભાઇંખ્હેનના - મિત્રના સ'ભ'ધે 
શહ શકોએ, 

જાનત ! એલુ' એવુ” ન બાલ ! લસ હૂંદયના હોય, 
રૃડુતા નહિ. સ્તેહેના હોય, સગવડના નહિ જ. 
જીવનમાં સ્તેહુ એકજવાર-અને એકજ વ્યક્તિ 


૧૪ 


નિર્મળા: 


પ્રવેશ પ્હેલે।. 


પરત્વે સ'ભવે. ત્ડારા હૂંદયને જ્યારથ્રી એળખ્યુ” 
ત્યારથી જ છુ તો ત્ડતે પરણી ચૂકી છુ. મારે 
એવા દડ લસની જરૃર નથી. સ્પર્શેન્દ્રિચોના 
સુખ અને સ'તોષ ખાતર સહારે લગ્ન નથી ફરવા. 
સહારે એવા સ્થલ, કેવળ વાસના ભર્યા વિલાસ 
વગર ચાલશે. એવા લસ કર્યા કરતાં- જીવનભર 
કેમાર્ય સેવો ત્ડુને ટ્ર રહ્યાં નીરખવામાં જ સ્હને 
સુખ-શાંતિ અને સ'તેોષ મળશે. ત્હને સુખી 
જેઈ સ્ટાર્‌' દુઃખ ભૂલવા હું' યત્ન કરીશ. 
નૌર્‌! આ જન્મે તો મ્ડને સુખી જેવાની આશા 
તુ' મૂકીજ દેજે. સ'સારમાં સ્તેહ હોય તેજ 
સુખ અને શાંતિ હોય. પણુ નીર્‌! તુ' લગ્ન કરે 
તો! આપણી ચૈત્રી વિશેષ અનુકૂળ બને. જગતને 
ખાલવા વારો તો નહિ આવે ને? 

જગતને મે!ઢે કયાં ત્ઠારાથી ફે સ્હારાથી ઢાંકણુ' 
રેવા જવાવાતુ' હતુ” ? જગત તો! અત્યારે પણ્‌ 
ડયાં નથી બોલતુ' ? અને કાન્ત ! તુ' ભૂલે છે. 
હું લગ્ન કરીશ તો આપણી મૈત્રી અતુકૃળ ન 
થતાં શ્રતિકળ થશે. તુ' જાણે છે, સુરુષાને સત્તાનો 
રેખ હોય છે. હું લગ્ન કર્‌' તે વ્યક્તિને આપભેોા 
સ'બ'ધ નજ રુચે. અને તેમ છતાં પણુ છુ 
અન્યને ચાહી શકું તેમ નથી. ત્યારે સ્ટારે એવા 
લગ્ન કરી અન્યતુ' જીવન શા માટે ખગાડવુ ? 
ત્હારા અને મ્ટારા સ'સારમાં એશ્વી વિષ રેડાય, 
તે કરતાં તો ઝૌમાર્યતરત શુ ખોટુ? ધાર કે 


૧૫ 


ગ્રવેશ પહેલે, 


તુ'જ પરણ્ચો ન હેત-અને સ્ડારી માફક તુ 
નિરાશ થયે હોત તો અન્ય વ્યક્તિ સાથે તુ 
જીવન નેડત ખરે ? 


નચ'દ્રકાત્ત: ના. 
.નિમળા: ખસ. ત્યારે એ વાતનો આગ્રહ છોડી દે. 


'ચદ્ધેકાન્ત? 


તો આપણે જીવનભર ભાઇ ખ્હેતના સ'બ'ધથી 
રહેવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરીશુ, 


તિમ'ળાઃ સ્ડૅને તો તેષણુ અશડય લાગે છે, અને આપણે 


“ચહદ્કાત્તઃ 


નિર્સ'ળાઃ 


સ્નેહે ગમેતેવા શુદ્ધ હશે, આપણો સ'ખ'ધ ગમે 
તેટલે! નિર્મળ હરે, પણૂ ત્ડારા સ'સારમાં આ 
સ'અ'ધથી જરૃર વિષ ભળશે, આપણે હૃદયને તો 
નજ દાબી શકોએ, છતાં અરડેય સાટે પણુ પ્રયાસ 
આદરીએ. સ્ડેને તો ખાત્રી છે કે એ જગતને 
છેતરવાનેા ખાહ્ય આડ'ભરજ છે. સ્ડારૂ' મન વળી 
શકે એમ નથી, હૃદયના ભાવ અટકાવાય એમ 
નથી. પણુ ત્ડારા જીવનમસાં-સ'સારમાં ભળતુ' ઝેર 
ટાળવા હુ સ્હારાથી ખનતે પ્રયાસ કરવા નહિ 
ચૂકુ. દરથી ત્હેને નીરખી સ્હાર્‌' અછુર્‌! જીવન 
ચુર્‌' કરીશ.... 

(બન્નેની આંખોમાં પાણી ભરાઇ આવે છે. ) 
નીર્‌ | સહુને તો લાગે છે કે આપણે પ્રથમના 
સ'અ'ધ તરફ જઇ શકીશું 

પૂરનાં પાણી પાછાં ન વળે, એને આડી દિવાલ 
ખાંધો તો થોડીવાર રોકાય ખરા, પણુ તહેતુ' બળ 


૧દ્દ 


અતિરસ'ળાઃ 
ચ'દ્રકાન્તઃ 


નિમ'ળાઃ 


પ્રવેશ 'પડેલે!. 


તેથી વધશે-અને ખળ વધતાં દિવાલ તોડી ફે 
એળ'ગી એ આગળ વધ્યા વગર નહિ રણે. સ્હને 
તો શ અશડ્યન લાગે છે. તુ' ક કરી ખતાવે 
ત્યારે અર્‌ 

(નિર્સળા આછા તેજમાં જેર તરક જુએ છે.) 
મત્રાલ સાડાસાત થયા. પિતાજી ઘેર આવે તે પ્હેલાં 
સહારે જવુ જેઈએ. 


: (પોતાની હેટ હાથમાં લેતાં ) પણ, નીરૂ ! તુ' 


મ્હુને માટ નહિ કેરે? ત્ડાર્‌ આખુ' જીવન 
ખગાડનાર છુ'જ-પાપી. તુ સ્હેને માક્‌ ન કેરે ? 


: કાન્ત ! તું' પાષી નથી. ત્ડારા જેવું નિંમ'ળ હૃદય 


સડે” અન્ય કેઇઈતુ' નેચુ' નથી. એમાં વાંક ત્ડારે 
નથી, આપણાં સમાજની જડ સ'સ્થાએ અને 
ર રૂઢિએને છે 

નીર્‌ ! તું' ભૂલે છે. ત્હારા સ્નેહ, હૃદય, જીવન, 
સર્વસ્વના સત્યાનાશ કરનાર તરક તુ' આટલી 
ઉદારતા ખતાવી શકે, એ ત્ડારી મહાતુભાવતા છે 
ખઆકી વાંક તો સ્ડારેોજ. 

વાંક ત્હારે છેજ નહી. તું તે નિંદૌષ છે. 

ના. સડે તને છેતરી-( ગળગળા અવાજે ) સ્ડને 
સાક્‌ ન કરે 

ત્હે” સહુને છેતરી નથી, મ્હારી સાથે ત્ડે” છળ, ભેદ કે 
શ્રપ'ચ ખેલ્યા નથી; એટલે ત્હારા વાંક્નાસવાલજ 
ક્યાં ? અને કદાચ ત્હારે! વાંક હોય તોએ શુ' ? 


૧છ 


ત્રવેશા પહેલે, 


સ્વજનને માક ફેવી ? સ્તેઠે કેળવાય ત્યાર 
થીજ ખધુ' માક હોય. આસાં તો સાધારણુ માનદ 
મનની સામાન્ય નખળાઇજ છે. એ માટે ત્ર 
સાનવીને ધિક્કારવો એ અજુગતુ છે. ચાલ ઉઠ 


ચ'ડાન્તઃ (અતિશય ઉદ્દેગથી અકેળાઈ; હાથમાં પોતની. 
હેટ મચડે છે. ઉઠતાં ઉઠતાં ) ના ! નીર્‌ ! હુંજ 
દાષિત છુ. વાંક સ્હારેજ છે. તું સ્ડેને માટી 
નહિ આપે ત્યાં સુધી સ્ડુને શાંતિ નહિ વળે. કૅહે, 
તુ સ્ડેને ખરા અ'તરથી માટી આપે છે? 
નિર્મળા: હા. (ખજ્ઞે ચાલવા માંડે છે ) ચાલ ત્યારે કાલે 
અહીંજ મળરેને ? ! 
ચદ્રકાત્તઃ હા ! 

(ખજ્ઞે ધીમે પગલે, નીચુ' ઘાલી આગળ નાય 
છે, અજવાળા સાથે માનવમેદની પણુ એસરી 
ગઈ લાગે છે. ગણ્યાં ગાંડયાં માણુસો રેતીમાં 
છૂટા છવાયા બેઠેલા છે, ચદકાન્ત અતે નિર્મળા 
પ્રીસે ધીમે અ'ધારામાં અદશ્ય થાય છે. ) 


૧૮ 


પ્રવેશ ખીન્ને. 


[ સમયઃ--લગભગ ત્રણ વર્ષ પછોને.. ] 
[સ્થળઃ--લ'ડનના પરાંના એક સકાનની ઓરડી, ] 

પ [ચહકાન્ત એક કોચ ઉપર સૂતો છે. એના થ્રિકા પઠી ગએલાં 
મોઢા ઉપર માંદગીતા સ્પછ ચિન્હો દેખાય છે. ત્હેની આંખતુ* તેજ 
ઝોંખુ થઈ ગયુ' છે. શારીરિક નબળાઇનતે લીધે ત્હેતી આંખની 
આસપાસ ઝાંખા કાળા વર્તુલ દેખાય છે. ત્હેના ગ્લાનિભર્યા સુખ 
ઉપર્‌ અતારે “ખસતા પ્રસરી રહો છે. તેની આતુર આંખો એરડીના 
દાર તરફ કરેલી છે. સ્હામે કોચ પાસે સુરેશ ખુરશી ઉપર બેઠો છે. 
તે લગભગ પચીસ-છવીય વર્ષનો હશે. રૂપે અને રગે તે ચદ્કાન્તને 
મળતો આવે છે પણુ તે ચદ્રકાન્ત જેવો ઉચો ન હોતાં-બાંધી દડીતો 
છે. «હેના સુખ ઉપર્‌ ગાંભીર્યથી ઉપજેલી ઉદાસીનતા તરી આવે છે. 
પ્રથમ દૃષ્ટિએજ ગે કાર્યકુશળ અતે વિચારવન્ત લાગે છે. 

બાજી ઉપર ગોઠવેલા એક ન્હાના ટેબલ ઉપર બે દવાની 
શીશીએ। અને એક કાચની ચલાષ્ી પડયાં છે. ભીંત ઉપર વચ્ચે 
માધકલ એ'જલોતું મેડોનાતુ' અતે ખે ખાજી રેતેોલ્દતા ચિત્રો] ટાંગેલાં 
છે, આખી ઓરડી સાદી પરતુ સુઘડ છે. 

તેદ્ના ભરી આખે ચદ્રકાન્ત સરેશ સ્હામે નયા કરે છે. 
સુરેશની આંખે વિનતી અતે મમતાભરી છે. ચદ્રકાન્તની ઝાંખી, 
ઝીણું આંખ હઠીલાઇ સૂચવે છે. ] 

સુરેશ : કાન્ત ! ત્ડારી દવાનો સમય થઈ ગચે! છે, 


ચ'્કાન્તઃ હમણાં દવા રહેવા દે. નીર્‌ આવશે ત્યારે ડુ' 
દવા પીશ, 


પ્રવેશ બીજે. 


સુરેશ : પણુ સહારે હાથે દવા પીવામાં ત્ડૅને શે! વાંધો છે? 
(ચદકાન્ત મૂક રહે છે) શું સ્ડારે હાથે દવા 
કડવી લાગશે- અને નીરૂને હાથે મીઠી લાગશે ? 
ચ'્રકાન્ત: નીર્તે હાથે પીધેલુ' ઝેર પણુ સ્ડને તો અમૃત 
તુલ્ય મીડ્ઠુ' લાગે. 
સુરેશ : કાન્ત ! દવાની ખાખતમાં આવી હઠે કોમ ન 
આવે. (જરા સખત અવાજે ) આજ દસ દિવસ 
થયા નીર્‌ વગર તુ” દવા નથી પીતો. ( ઉપદેશાત્મક 
અવાજે) ત્હારો જતની તું' સંભાળ નહિ રાખે 
તો ફોણ્‌ રાખશે? 
ચ“ડાન્તઃ (આંખો ખ' કેરીને) સહારા પોતા કરતા નીટ 
સ્ડારી વધારે સભાળ રાખે છે. સહારે ખાતર એ 
ખીચારી ખ્ડાર પણુ નથી જતી. સ્હારી સેવા 
ખાતર એણે જીવનનાં લોગ અને વિલાસ તનયા, 
પરીક્ષા આવી પહોંચી છતાં તે પોતાનું વાંચવાનું 
છોડી -સ્ડારી પાસે બેસી સ્ડેને વાંચી સ'ભળાવે 
છે. સ્ડારી માવજત કરવામાં એણે પોતાની જાત 
અડધી કરી નાંખી. કદી દવા પાવાનો સમય 
ચકતો નથી અને આજે સ્હેજ સોડું થયુ' તો શુ 
હું દવા પીઉ' ? (દ્હતાથી ) ના. નીર્‌ નહિ આવે 
ત્યાંસુધી ડું' દવા નહિજ પીઉ- 
સુરેશ: કાન્ત ! હું ઘેલો થતો લાગે છે. આવો ઘેલછા 
ત્હારા જેવાને ન શે(ભે. 
ચ'દ્કાત્તઃ હા. છું ઘેલો છુ'જ. એવી ઘેલછા સ્ડુતે ગ્રિય પણુ 
છે. અને જીવનભર એ ઘેલછામાં રહેવાજ ચાહું છુ* 


૨૦ 


પ્રવેશ ખીજે. 


: ત્ડારા આટલા પરિચયમાં સ્ઠને આજેજ ત્હારી 
વ્તણુકમાં ક્રેર લાગે છે. તુ જે બોલે છે તે પૂર્ણ 
વિચાર કરી મોલ. ત્ડારી માંદગી દરસ્યાન સ્હતે 
ત્ડારા નીર્‌ પ્રત્યેના વર્તનમાં દ્રેર પડતો લાગે છે. 

ચળકાત્તઃ ભાઈ સાચુ' પુછાવે-તો-સ્ડને-નીરૂની ઘેલછા 

 થઢ્લાગી છે. 
સુરેશઃ તું પરણેલે છે ત્ડતે આ ન છાજે. 
ચ'દ્રકાન્તઃ ભાઇ ! છાજે કે ન છાજે. પણુ નીર એટલે સ્ડાર્‌” 
સર્વસ્વ ટુ' એને ચાફટુ' છુ. આજથો નહિ ચાર 
વર્ષોથી. ઢા ! ( એક નિઃશ્વાસ મૂકી ) ડું” પરણેલો 
૪ુ'. પરતુ સ્ડાર્‌ હૃદય એ લગ્ન સાન્ય રાખી 
શ્ક્તુ' નથી. (શ્રોડીવાર ષછી; ઉ'ધમાં લવતો 
હોય તેમ) હુ' પરણ્ચોજ નથી. સ્ટારા માતા- 
ચિતાએ મ્ડને પરણાવ્યા છે. હેવે હું' નીર્‌ વગર 
જીવી શકુ' એમ નથી. 
સુરેશઃ ભાઈ ! વગર વિચાર્ઝીુ' ન ખોલ. 
ચ'દ્રકાન્તઃ એમાં વિચાર ગો! કરવાનો ?-શ્નેઠ હદય ગસ્ય 
_ છે, વિચારગસ્ય નથી. આવા ગ્રક્ષમાં વિશ્વાર કરવા 
“બેસુ' તો પાર ન આવે. 

સુરેશઃ એ ખર્‌, પણુ હૃદયના વિષચેોમાં પણુ વિચારને 

થોાડુ' સ્થાન હોવુ નેએ. જરા આગળ પાછળનો 

ખ્ચાલ કર. ત્ડારી પરિણીત સ્રા ત્ડેનેજ નઇ રહી 
હરે. તે ખીચારી કાંઇ કાંઇ આશાએ રાખી બેઠી 
હશે, કૉ કાંઇ સ્વપ્તાંએ સેવતી હશે, ત્ડેનાં 


ફિન 
જ 
ડ્ર 


૨૧ 


પ્રવેશ ખીને. 


ભક્તિ અને પ્રેમતે આસ તરછોડવા એ શુ' ચે[ગ્ય 
કહેવાય ? 
ચ'ડાન્તઃ જેણે હેજી સ્હેને નેચોએ નથી-એને મ્હારે માટે 
ભક્તિ કે પ્રેમ ફેમ સ'ભવે ? 
સુરેશ: ત્યાંજ ત્ડારી ભૂલ થાય છે. આય સ્રીએ-અણુ- 
બેયા-અણુએઓળખ્યા પતિની પ્રતિમા કલ્પી ત્ડેને 
પૂજે છે. પતિનો આદર્શ સેવી એ અન્ણી વ્યક્તિ 
પરત્વે પ્રેમ કેળવે છે. અને સમય આવે-સદ્દભાગ્યે 
પાત્ર ચોગ્ય હોતાં એ અજર વિડસી પૂર્ણુત્વ 
પાસે છે. 


ચ'કાન્તઃ એ ખધુ' કહેવાનુ. તું' શિક્ષિત છે. સ્નેહને હદયને 
સ્ડુમજી શકે એસ છે. લગ્ન જેવી જડ સ'સ્થાના 
ખ'ધનથી પ્રેસ કદી કેળવી શકાય નહિ. સ્નેહે 
પરિચચે ઉદ્ભવે, અતુભવે વિકસે અને તૃપ્તિથી 
પૂર્ણત્વ પાસે. અને પ્રાર ફે કેદાચ તે સહુને નઇ 
રહી હશે, સ્હેનેજ પૂજી રહો હશે, પણુ મ્ડાર્‌ 
સન અને હદય ત્હેનાં નથી. હું' તો કેવળ નીરૂનેજ 
જોઇ રજો છુ. મ્હારા હૃદય ચજ્ઠુએ-અન્યને જેઈ 
શકતાં નથી, હૃદય અન્યને પૂજી શકતુ નથી. 
ભાવનાની ભડ્િતિ એકજ વ્યક્તિ પરત્વે ૨ેળે. 
(દયામણે અવાજે) ત્ડારા જેવા સહારા સ્નેહેને 
નહિ સ્હેજે તો કોણ સ્ડેમજશે ? 


સુરેશઃ કાન્ત ! હુંજ ત્હેને પક્ષ કેર્‌, કે ત્હારા જેવા સ'સ્કારી 
અતે શિક્ષિત ચુવાનતે આ છાજે ? લક્દ્મીનુ 


કે 


ગદ્ર્કાન્તઃ 


ચવેશ ખીને. 


જીવન ત્ડારા વગર કેણુ વિચાર? ડુ તે હાથે 
કરી ખગાડે છે, હાથે કરી પગ ઉપર કુહાડો સારે છે. 
લેકે શનિતીસાન કહી આંગળી ચીંધરો. અને 
સાથે નીરૂના કુળ; કીર્તિ અને ચારિત્રને કલ'ક 
લગાડશે. 

એમાં અનીતિ શી? મને માનેલી, હદચે એળ- 
ખેલી સ્ત્રી સાથે મણુય ખાંધવા એ અનીતિ ? 
નીતિની વ્યાખ્યા વ્યક્તિઓ પ્રમાણું ભિજ્ન હોય, 
મતિ પ્રમાણે નીતિના સૌ જુદા જુદા અર્થ અનર્થ 
કેરે. એની સ્ડુને પરવા નથી-સ્ડને જે ખર્‌' લાગે 
તેમાંજ હું' તો નીતિ માતું-જગત-ગમે તેમ 
માનવા સ્‍્વત'ત્ર છે. હું' એવી ખાહ્ય આડ'ખરી 
નીતિનો હિસાયતી નથી. 


સુરેશ? છતાં-ત્હારા સ'સારસાં વિષ ભળશે. વ્ડાલાંવેરી થશે. 


: એ ખકુ' હુ' સ્ડુમજી છું. એક વખત સમાજનાં 


કર બ'ધનેથી કચરાઈ ગએલે। -ર્ટિના ગ્રખર 
તાપ નીચે કરમાઈ ગએલે મારા સ્તેહુનો છોડ 
ટ્રી આજે ખીલી નીકન્યો. એના ડાળ હું 
જેટલાક સચચ સાટે ઉશ્છેદી શકચે, પણુ હૃદયમાં 
ઉડા ગએલા સૂળ ન કાઢી શડચ્રો. એને સહે” 
ચરાષ્ય્ો નથી, ઉલટઇ એને કેરમાવવા ભગીરથ 
ગ્રયત્ને! કર્યા, તે સર્જ નિષ્ફળ નિવડ્યા. પોતાની 
જાતે તે પોષણુ મેળવી - એનો સમય આવતાં 
કૂરી પાછે ફાલ્યો. હવે હુ' ફરીથી એના નાશ 
કરવા અસમર્થ છુ (ઉદ્દેગથી) નીરની હુ' કેમ 


૨૩ 


ગ્રવેશ ખીજે, 


ભક્તિ અને પેમને આમ તરછોડવા એ શુ” ચોગ્ય 
કહેવાય ર્‌ 

ચ'્રકાન્તઃ જેણે હેજી સહુને જએેચોએ નથી-એને ૨્હારે માટે 
ભક્તિ કે પ્રેમ કેસ સ'ભવે ? 

સુરેશ: ત્યાંજ ત્હારી ભૂલ થાય છે. આર્ય સ્રીઓ-અણુ- 

નેયા-અણુઓળખ્યા પતિની પ્રતિસા કલ્પી ત્હેને 
પૂજે છે. પતિનો આદશ સેવી એ અજાણી વ્યસ્તિ 
પરત્વે પ્રેમ ફેળવે છે. અને સમય આવે-સદ્ભાગ્યે 
પાત્ર યોગ્ય હોતાં એ અ'કુર્‌ વિકસી પૂર્ણત્વ 
પામે છે, 

ચ'દ્કાન્તઃ એ ખધુ' કહેવાતું. તું શિક્ષિત છે. સ્તેડતે હુંદયને 
સ્ડુમજી શકે એસ છે. લગ્ત જેવી જડે સ સ્થાના 
અ'ધનથી પ્રેસ કદી કેળવી શકાય નહિ. સ્નેહે 
પરિચિચે ઉદ્ભવે, અનુભવે વિકસે અને તૃપ્તિથી 
પૂર્ણાત્વ પાસે. અને ધાર ફે કદાચ તે સ્ડેને જેઈ 
રહી હેશે, મ્ડેનેજ પૂજી રહો હેશે, પણુ સ્ડાર્‌' 
મન અને હૂંદય ત્હેના નથી. ડુ' તો ફેવળ નીરૂનેજ 
જેઈ રહ્યો છું. મ્ડારાં હદય ચહ્ુએ-અન્યને જેઈ 
શકતાં નથી, હૃદય અન્યને પૂજી શકતું નથી. 
ભાવનાની ભડ્િતિ એકજ વ્યડિતિ પરત્વે ઢળે. 
(દયામણે અવાજે ) ત્ડારા જેવા હારા સ્નેહેને 
નંહિ સ્ડેસજે તો ફોણુ સ્હેમજરે ? 

ઝુ્શેઃ કાન્ત ! હુંજ ત્ડેતે પ્રશ્ન કરૂ' કે ત્હારા જેવા સ'સ્કારી 

ભને શિક્ષિત યુવાનને આ છાજે ? લહ્દ્મીનુ' 


૨૨ 


પ્રવેશ બીને. 


જીવન ત્ડારા વગર ફેણ વિચારે? તુ તે હાથે 
કરી ખગાડે છે, હાથે કરી પગ ઉપર કુડાડો મારે છે. 
લોકો અનિતીમાન કહી શ્ાંગળી ચીંધશે. અને 
સાથે નીર્ન! કુળ, કીર્તિ અને ચાસ્ત્રિને કલ'ક 
લગાડશે. 


: એમાં અનીતિ શી ? સને સાનેલી, હદયે એળ- 


ખેલી સ્ત્રી સાથે પ્રણુય ખાંધવો એ અનીતિ ? 
નીતિની વ્યાખ્યા વ્યક્તિએ પ્રમાણે ભિજ્ઞ હોય, 
મતિ પ્રમાણે નીતિના સૈ જીદા જીદા અર્થ અનર્થ 
કેરે, એની મ્ડને પરવા નથી-સ્ડને જે ખર્‌' લાગે 
તેમાંજ હું તો નીતિ માતુ'“-જગત-ગમે તેમ 
માનવા સ્વત'ત્ર છે. હું' એવી ખાહા આડ'બરી 
નીતિને હિમાયતી નથી. 


: છત-ત્ડારા સ'સારમાં વિષ ભળશે. વ્ડાલાંવેરી થશે. 


એ ખજુ હું' સ્ઠેમજુ છું. એક વખત સમાજનાં 
ફર ખ'ધતોથી કેચરાઈ ગએલે। -રૃટિતા પ્રખર 
તાપ નીચે કરસાઈ ગએલે મારા સ્તેહુનો છોડ 
ટ્રી આજે ખીલી નીકન્યો. એના ડાળ ડુ' 
જ્ેટલાક સસય માટે ઉચ્છેદી શક્યો, પણુ હૃદયમાં 
ઉ'ડા ગએલા સૂળ ન કાઢી શડચેો. એને સહે” 
ચાષ્યો નથી, ઉલટાં, એને કરમાવવા ભગીરથ 
પ્રયત્ને! કર્યા, તે સર્જ નિષ્ફળ નિવડ્થા. પોતાની 
જતે તે પાષણુ મેળવી -એનો સમય આવતાં 
કરી પાછે કાલ્ચે.. હવે હું ક્રીથી એતો નાશ 
કરવા અસમર્થ ૪' (ઉદ્દેગથી) નીરૂની હું' કેમ 


૨૩ 


સુરેશ ઃ 


ચહદ્કાન્તઃ 


પ્રવેશ ખીને. 


અવગણુના કરો શકુ? સહારો સ'સાર કેવો થશે, 
સગાં, સ્તેડોએ અને સમાજ તિરરકારશે, લેકે 
નિદ્દા કરશે, એ સર્વ સ્હેમજુ છુ - અતે સ્ડેમજી 
સહીશ. પણુ નીરૂને તો નહિજ છેડી શકુ તે 
નહિજ. 

ભાઈ! ત્ડારો સ'સાર સુધારવો હોય, લેકેમાં 
નાસતા મેળવવી હોય - સગાસ્નેહોએની અમી- 
દષ્ટિ ગીલવી હોય તો. કાંઈ સ્ડેસજ., 

(દૃઢતાથી) સ્ડારો સ'સાર સુધરે તો કેવળ નૌરૂથી, 
એને અપેલાં સ્હારાં મત અને હદય પાછા વાળી 
શકતો નથી, .વાળવા ઇચ્છતો પણુ તથી. નીરૂ 
હોય તો સગાં ને વ્હાલા, તો સમાજ ને નામના. 
નીરૂને તજી, એને ડુઃખી કેરી અતે જાતે દુઃખી 
થઈ, સ્ડારે સમાજમાં નાસના નથી સેળવવી. 
સગાં-સ્તેહી વગર ચાલરે, સમાજ અને નામના 
વગર્‌ સ્ટારે ચાલશે, પણુ નૌર્‌ વગર સહારે એક 
ઘડી પણુ નહિ ચાલે, 


સુરેશ: (સ્હેજ ઉશ્કેરાઈ) આમાં કેવળ સ્વાર્થ છે. ત્હારૃ' 


ચદ્રકાન્તઃ 


પ્રાતાનુ' જીવન સુખી કરવા -તું' અન્યના જીવન 
ખગાડવા બેઠો છે, 

હા. એમાં સ્વાર્થ છે, ઉડા સ્વાર્થ છે. પણુ ડું 
એ સ્વાર્થ નથી તજી શકતો, જીવનમાં સમર્ષણુ 
હોય અતે હોવુ' જોઇએ-પણુ એ સસર્પણુ 
મૂળવુ” જોઇએ. સમર્પણુ કરતાં ત્રણે વ્યક્તિનો 


૨૪ 


ય'દ્ેકાન્તઃ 


પ્રવેશ ખીજે. 


નાશજ થરશે. સ્વાર્થ સાધતા એકને ડુખાડી બે 
વ્યક્તિએ તરી પાર ઉતરરે. હા, સ્વાર્થ પણુ 


ડડ એવા કેવળ નિઃસ્વાર્થી સતુષ્યો જગતમાં 
જતો પણુ નથી. અને નેઉ' છુ' તો તેમનુ' અતુ- 


રણુ કરવાની, ત્હેમના જેવુ" આત્મ સચર્ષણુ 
રવાની સ્ડારામાં ઉદારતા નથી, એવો સ'યમ 
નથી, અનાસક્તિ નથો. 


પ૫” દપ₹ 


: (શુસ્સામાં) કાન્ત તુ સ્નેડમાં અ'ધ થયે! છે. 


જાણી નેને વાર્યા છતાં કુવામાં પડવાનો દુરાગ્રહ 
નથી છોડતો. 


હા! હું અધ છું. પણુ દોરનાર હશે ત્યાંસુધી 
ફુ' દોરાવાતુ' પસ“દ કરીશ. જ્યારે મ્હારી અ'ધની 
લાકડી ખસી જરે -દોરતાર સ્વેચ્છાએ સહારા 
જીવનની રરી છોડી દેશે, ત્યારે કરી દેખતા 
થવાની ઈચ્છા સરખી પણુ નહિ કર્‌. ત્ડારા જેવા 
હિતેચ્છુએના ચેતવ્યા છતાં - વણ સ'કેચે સ્હાસે 
આવતા ઉ'ડા-અ'ધારા કુવાસાં પડતુ' મૂકવું 
પસ'દ કરીશ. અ'ધ હોવાથી, દોરનાર નહિ હોવાથી, 
આધાર રૂપ લાકડી ગુમાવ્યાથી -જીવનભર અ'ધારે 
અથડાવા કરતાં- અથવા દેખતા થઈ જીવનભર 
જેઈ બળવા ફરતાં એ ઉ'ડા અ'ધારા કુવામાં પડી 
હું સૃત્યુ નાંતરીશ. (થોડી વારે ખે હોઠ ખીડી 
દેઢતાથી) ફુ જીવીશ તો નીર્‌ સાથે નહિ તે 
અવશ્ય નહિ, 


શષ 


પ્રવેશ બીજે. 


સુરેશ $ (હઢાવફાઈધી ) આ ખધુ ત્ડારા મતતું કારણુ છે. 


ચદ્કાન્ત:ઃ 


સંસારમાં સુખ અને ફુઃખ પોતાના વિચારો 
પોતાની કલ્યતાઓ-અતે અચોગ્ય આશા સેવનથીજ 
જન્સે છે, 

શાઈ તુ' ભૂલે છે. તુ' પોતે નવલકથા લખવા 
પ્રયાસ કેરે છે. ત્ડારા પાત્રો તે ત્ડારે સન કલ્પિત 
વ્યક્તિઓ હશે. મ્હારે મન તો તે સદા જીવત 
છે. એ પાત્રોને પ્રમ પ્રસ'ગમાં નિરાશા અપાવતાં 
એસતનાં સ્તેડુ અને જીવનનો કરુણ અ'ત લાવતાં 
ત્ડેને હૃદયમાં કેવો! આઘાત થાય છે ? તો વિચાર 
ફેર | આતો જીવતી, જાગતી વ્યડ્તિએ છે; જીવન્ત 
પાત્રો છે, એમનો કરુણ અતત ત્હારાથી કેમ જેઈ 
શકાશે ? 


સુરેશ; પણુ એતો આખરે નવલકથાને ? 


ચદ્ધડાન્તઃ 


એટલેજ અશે ત્ડારી કલા કાચી. કલા ખાતર- 
હોય તેવુ' બતાવવા ખાતર કરૃણ રસ લાવવો 
પડે. પણુ એસાં લેખક પોતાની લાગણી ન રેડે 
તો આખુ'ચે ચિત્ર ચેતન વિહેણુ', જડ; શુષ્ક લાગે. 
ત્હારે મત જે નવલકેથા છે; જે કલ્પના છે-તે 
સહારે સન સર્જન જુની સત્ય ફેથા છે. પ્રેસ એ 
કેવિઓની-પ્રણુયીએ ની કલ્પના નથી. જગતતુ' 
તે એકેજ અને પરમ સત્ય છે; સર્વવ્યાપી અને 
સર્વશક્તિમાન; સર્વસામાન્ય અતે સર્વોત્તમ, 
રમીએ ને જુલીઅટ, શીરીં ને કફ્શ્ડાદ, લયલા 
ને મજતુત, મહાશ્વેતા અને સુડરીક-એ માત્ર 


શદ 


પ્રવેશ ખીજ. 


કથાઓ નથી, એ સ્ડઠારા પ્રણુચયના ચાર વેદ છે. 
એ કલ્પના નથી, મહાપુરુષોના જીવનનાં - પ્રેમના 
સમર્ષણનાં મહાકાવ્યો છે. એ ખધષ! કહિ લ્પત પાતો 
નથી, પણુ જીવન્ત વ્યક્તિએ! છે. હુ' તો એમને 
ઘેર ઘેર નઈ રહ્યો ૪ીુ'-એમના ભાવ આજે જાવે 
અતુભવી રહ્યો છુ. 

( સાથે હાથ દઈ આંખ ખ'ધ ફરી ડે છે 
અતિશય આવેશમાં આવી જતાં એના નખળા 
પડી ગએલા મન અતે શરીરને શ્રમ પડચે લાગે 
છે-સુરેશતુ લક્ષ ત્ડેના તર નથો. ) 


સુરેશ: (ગુસ્સામાં) તું' અલ્પ વિચારી છે, ઉદ્ધત છે, 


સુસ્તકીયા ઝ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવા સિશથ્યા પ્રયાસ 
આદરે છે. 


: હા, ત્હાર્‌ કેહેવુ' ખર્‌ છે. દુનિયાને એળખ્યા 


વગર ક્ર સિ ડુ સસ રાજની જડ રૃહિશ્ઓથી પરિચિત 
થયા વગર જાણે અજાણે એ ભાવનાઓ સડે 
જીવનમાં ર. ચુસ્તફોના અર્ધસત્યોાને જીવનનાં 
સ્વપ્નાં બનાવ્યા. અને તક સાંપડતાં એજ સ્વપ્નાંને 
સત્ય-મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા સડે સકલ્પ કચે. 
પુસ્તકોમાં વાંચ્યું તે જીવનમાં ઉતારવુ' જેઈએ, 
એ સ્ડને ચોગ્ય-અને શડ્ય લાગ્યું કારણુ હુ 
ઉદ્ધત, અલ્પવિચારી, સ્વપ્નપ્રેમી હતો અને છુ. 


સુર્‌ેશઃ પણુ ભાઈ | સસય જતાં તું એ ભાવનાઓ ભૂલી 


શકશે, કદાચ પ્રેસને પણુ વિસરી શકશે. સમચે 
સવ સાધ્ય છે. 


શ્છ 


ચ'ડદ્કાન્તઃ 


. સુરેશ? 
ચદ્ધકાન્તઃ 


સુરેશઃ 


ગ્રવેશ ખીજે. 


સુરેશ | પ્રેસને સાટે અવધ ન હેય; ત્યાં તો 
આયુષ્ય પણ એછાં પડે. સસુદ્રને ભૂમિની મર્યાદા 
હોય, આકાશને ક્ષિતિજથી ખાંધી શકાય -પણુ 
પ્રેસને સીમા ફે મર્યાદા ન હોય, એનાં મૂછ 
ગ્ડારા હૂટયસાં એટલા ઉડા ઉતરી ગયા છે, કે 
(હેને ઉખેડવાનો પ્રયત્ન કેરતાં ડું' આભ ઉપશ્થી 
અવનિ ઉપર પડીશ; છેકે અધોગતિઓએ પહોંથીશ. 
અને જીવનભર-સેવેલાં સ્વપ્નાઓ, ભાવતાએ- 
પૂર્ણપણે કેળવાએલા વિચારો હુ' છોડવા નથો 
માંગતો, છાંડી પણુ નથી શકતો. ભલે સ્હારૂ' 
આખુ જીવન વેડક્રાઇ જાય, પરતુ પુસ્તક ખ્ડારતુ' 
સડે ઝલ્પ્યા શિવાયતુ' એ સામાજિક ખમ'ધતોથી 
ગર્ચાદિતિ, સ'સ્કોર્ડોન, ભાવનાહીન, ક્ષણિક વિલાસ 
અને કેવળ સ્થલ વાસના ભર્યું જીવન મ્હારૈ નથી 
જીવવુ. ભલે નીચે પડીશ, અ'ધારામાં જીવન 
ક્ષોધતાં નિષ્ફળ નીવડતાં નિવૃત્તિ સેવીશ, પ્રલપી, 
વિલપી, રડી સસાજતે શાપરૂપ ઉન્ડ્ાં અશ્રુ 
સારીશ. પણુ એ શુષ્ક રસહોણુ-સ'સારી જીવત 
તો નહિજ જીવુ. 


કાન્ત ! તું સ્વપ્ત દ્રષ્ટા છે. 


હા. એ સ્વપ્ના સ્હારૂ જીવન છે. એ સ્વપ્નાં ઉતર્યો' 
સાહિત્ય અને અડુભવથી - એને સિથ્યા ઉડી જવા 


નહિ દઉં. 
ભાઇ! તું વિચાર કેર | તું ખરેખરો ઉદ્ધત છે, 


૨૮ 


ચદ દ્ર કાત્તઃ 


સુરેશ: 


પ્રવેશ બીજે, 


એકલાં સ્વપ્નાંથો ન જીવાય. એકલી ભાવનાએ 
અતે વિચારોથી ન જીવાય. એકલા સુસ્તકેથી 
જીવન ન ઘડાય. સનસ્વી થઇ ત્ડાશા ધ્રારેલે 
રસ્તો લેતાં તુ' સમાજમાં ઉ.્દત લેખારો, હલકે 
ગણાશે. પૈસેટકે ફુઃખી થશે, સગાં સ્નેઠોઓથી 
છૂટો પડશે. ી 
એજને. ગમે તે દુઃખો! આવશે તે સહેન ફરીશ. 
ફુઃખી-નિરાશા ભર્યું” પૃણુ ભાવનાશાલી જીવન 
છીવીશ. પરતુ ભાતિક-સ્થલ-ભાવનાહીન જીવન 
સ્ટારે નથી જીવવુ'. ષૈસાને હું' તુચ્છ ગણુ છ. 
સત્તા અને વિભવના સ્હતને ઝેડ નથી. સમાજથી 
હું' ત્રાસી-પરવારી ગચે। ફુ'-સ્વાર્થી સગાં સ્નેટો- 
સના સ્નાન સ્હે' ડ્યારતાંએ કરી નાંખ્યા છે, એ 
ખ'ધનોની જ'જીરો, સ્ઠારી ભાવનાએ, સ્હાર્‌' 
જીવન-હુદય-સ્નેહ છુ'દી નાંખવા સથી રહ્યાં છે. 
( દઢતાથી ) તેમ કટી નહિ થવા દઉં. જગતના 
અતુલવે હું' ક'ટાળી, ધરાઈ ગચે છુ. હવે સહુને 
ઝેશાની તૃષ્ણા નથી. લાલસા નથી -ના. છે- એક 
માત્ર સ્હારી નીરની -ત્હેનાં સ્તેડની-ત્ડેના હૃદયના 
સત્કારની;, નયનના અમીભાવની. 


કાન્ત! ડુ લક્ષ્મી તરકટ તદ્ન ડુલ'ક્ષ કરે છે. તુ' 
માને છે ત્હેવી લક્ષ્મી નહિ હે હોય. તે પણુ સાધારણુ 
શિક્ષિત છે છે. ઝુ ત્હેને સુધારી શક્શે; કેળવી શકરે. 
સરકસનાં જાનવર કેળવાય છે; તો મતુષ્ય કેસ ન 


જેળવાય ? અશિક્ષિત આને પરણી, કેળવી-એને 


૨૯ 


ચદ્વકાન્તઃ 


સુરેશઃ 


ચડ્કાન્તઃ 


પ્રવેશ ખીજે. 


પોતાના આદર્શની પ્રતિમા ખનાવવી-એજ સુરુષા- 
થની કસોટી છે. એમાંજ ષુરુષત્વનો વિજય છે. 
ત્ડેને તો કેવળ નીરૂના ભણુતરનોજ સોહે લાગ્યો છે. 
ડુ' ધારે તે ખરૂ ખાકી સ્ડેતે નીરૂતા ભણુતરનો 
સોહે નથી, ડું' નીરૂતે ચાહું' છુ-એના ભણુતરતે 
નહિ, હા-કેદાચ હું' લક્ષ્મીને શિક્ષિત ખનાવી શકુ. 
ત્ડેને સ્ઠારા આદશની જીવત સૂર્તિતે કરી શકુ 
પણુ એ સૂર્તિને ડું' પૂછી તો નજ શકુ કારણ 
એ પ્રતિમા ગ્રાણુ વગરની રહેશે-હુ' નીરૂને ચાહુ” 
છી"ત્ડેને એક વખત હૂંદયમાં સ્થાન આપી ચૂડચે 
છુ. હૂદયાસન ઉપર એકજ વ્યક્તિ વિરાજી શકે. 
સ્નેહે સાગ્રાજ્યની વિધાત્રી હોઇ શફે. હેવે મ્હારે 
સહારા સ'સારતુ' ત'તર ચલાવવા-સાગ્રાસી જેઇએ- 
તે પદ નીરૂને અપાઇ ગુ. હવે લક્ષ્મીને દાસીનુ” 
નીચુ' પદ આપવા-નથી ચાહતો. એ કરતાં એ 
મ્ડારા જીવનથી નિસ્પૃહે, તટસ્થ રહે એમજ ડું 
ઇગ્છુ' છુ. સ્તેહની લાગણીના કટકા ત થઇ શકે, 
હૃદય પોતાની ઇચ્છા વિરુદ્દ અન્યને ન ચાહો 
શકે-એ “ ઉરત'્ર વિધિડસ્તગત ” છે. માનવથી 
તે ગતિવાળું ન થઇ શકે. 

કાન્ત-આ ત્ડારો સૃગજલ જેવા મિથ્યા અસાધ્ય 
ભાવના વાઇ છે. એમાં ખુદ્ડિવાદને થોડું, સ્થાન 
આપ, લક્ષ્મીના સહવાસે અને પરિચચે અને 
સમય જતાં તું જરૂર ત્ડેને ચ્ડાતાં શીખશે. 


ભાઇ ! હજી સુધી સ્નેહની શાળા સ્હે' જેઈ નથી- 


૩૦ 


સુરેશઃ 


ચ'દ્રકાંન્તઃ 


પ્રવેશ ખીને. 


પ્રયાસે-અભ્યાસે-કે સમયે ચ્ડાતાં ન શીખાચ. 
સ્નેહે તો સ્વય'ભૂ અતે અફળજ છે. 

ત્યાંજ ત્ડારી ભૂલ થાય છે. આપણાં હિ'દુ સ'સારમાં 
તો લગ્ન એજ સ્નેહની શાળા છે. આપણે ચાહોને 
પરણી શક્તા નથી. એટલે પરણીને ચ્ટાતાં 
શીખવાતુ' છે. 

ત્હેમાંજ હિ'દુ સમાજની જડતા અને સ'કુચિતતા 
છે. આપણાં લગ્ન એટલે પડયુ' પાતુ' નીભાવવુ- 
શુદ્ધ સ્તેઠજલ પીવા ન મળતાં-ક્ડવા ઘુ'ટડો 
પણુ આંખે ખ'ધ કરી પી જવો-એ શક્તિતુ' ચિન્હ 
નથી. નિર્ખળતાની નિશાની છે. અને હું' નીરૂને 
ચાહુ છુ -એટલે ચ્ડાતા શીખવાનો સહારા માટે 
સવાલજ નથી. જીવનમાં સ્તેઢું એકજ વખત 
અને એકજ વ્યક્તિ માટે ઉદ્ભવે. 

તુ' જેતો ખરો સમય જતાં સર્વ આપમેળે 
શીખાશે. સમય સમે અદ્ભુત શિક્ષક છે. 


૬ ભાઇ ! પ્રેસ સમયથી પર છે. ત્હેને સમય કે 


સ'જેગો સ્પર્શી શકતાં નથી. પ્રેસ કાંઈ શાકે- 
ભાજી જેવી વસ્તુ નથી ફે આપ કહેતાં આપી 
દેવાય-અને લે કહેતાં લઈ લેવાય, 


સુરેશ: પણુ તે ત્ડેને ચાહે છે, એટલે તું આપોઆપ 


'દ્રૈકાન્તઃ 


એને ચ્ડાતાં શીખશે. 


એ કેવળ અશક્ય. કુસુદ-ચ'દ્રને ટૂરથીજ નઇ 
ચાહે-પૂજે-એટલે ચ'દ્રેએ કુસુદને ચ્હાવુ' નેએ 


૩૧ 


પ્રવેશ ખીને. 


એમ નહિ. સ્હામી વ્યક્તિ ગ્રતિપ્રેમ દર્શાવે- 
મેમ ભરો દષ્ટિ કે શખ્દનો તેવોજ ઉત્તર આશે 
-તો ત્હેમાં પ્રેમનું' સાફલ્ય છે-એતુ' તામ પ્રેમ, 
લક્ષ્મીના-હિ'દુ સમાજના જડ સ'સ્કોરે મરી 
ગએલા હૃદયભાવો-મ્ડારા શિવાચ અન્ય ચુરુષને 
ન જેઈ શકે. તે માટે હું' એને દૃયાપાત્ર ગણી 
શકુ' પણુ એને અનિચ્છાએ ચાહી તો નજ શુ. 
કારણુ હૂટ્યમ'દિરે પ્રેમતી પ્રતિમા એડેજવાર 
પધરાવાય. 


સુરેશ? પણુ, કાન્ત | તુ' અત્યાર સુધી તો નીરૂને ખડેન 


જેવા સ'ખ'ધથી સ્ડાતો હતો, અને અચાનક 
આ અનુચિત શુ? 


ચ'કાત્તઃ એમાં અતોચિત્ય છેજ નહિ - એ સ'ખ'ધ માથમિફે 


હેતો-ખાહા હતો - એક ડગછુ' આગળ વધી હસે 
મિત્રો થયા-છેવટે પ્રણુયી થયા. અતુભવે અને ગાઢ 
પરિચચે જાણ્યુ' કે હસે પ્રણુયી થવા સર્જાયા છીએ. 


સુરેશ: જે વિધિએ એસજ તિરસ્યુ' હોત તો ગ્રથમ 


ચ'્રફાન્તઃ 


દષ્ટિએ પ્રથમ મિલનેજ ત્ડુસારામાં એ ભાવ 


જાગ્યા હોત. 

વિધિના નિર્માણમાં હુ' માનતો નથી. પ્રથમ દષ્ટિએ 
પ્રેમ-એ અસ'ભવિત છે. પ્રસ'ગને રસિકે ખનાવવા 
-પોતાતુ' કાર્ય સરળ ખનાવવા-કવિએ ઉભી 
કરેલી એ'કલ્પતા છે. પ્રથમ દેખ્ટિએ પ્રેમ ન ઉદ્ભવે. 
એ તો પ્રેમના ખોઢા નામ નીચે છૂપાએલો સોહેજ 
હોય, એટલે એમ નહિ કે એમાંથી સ્નેડે 


૩ર 


પ્રવેશ ખીન્તે. 


ઉદ્દભવે-એ પરિચય ગાઢ થતાં-ખન્ને એક ેકને. 
અનુગુણ્‌ હૈતાં, ભાવ અને વિચારતુ' સામ્ય માલમ 
પડતાં પરિચય સ્નેહેનુ' રૂપ પકડે ખરો-પણ એ 
માત્ર ગાઢ પરિચચે-નહિ તો કેવળ સૌન્દર્ય, 
અતે દેખીતા ચાતુર્યનો મોહ. બાકી તો રસ્તામાં 
"પણુ અનેક સ્રી સુરુપો અન્ચોન્યની નજરે પડતાં 
હેરો. તારા સૈત્રક રચાતાં હશે. ત્ડેમના હૃદયમાં 
આકફકર્ષણુના આવેશ પણુ આવતા હરો, મનમાં 
અનેક તર્ફવિતર્ક પણુ ઉઠતા હશે, દેહમાં વિષયના 
વિષના તનમનાટ પણુ વ્યાપતા હરે-પણ પરિણાસે 
શૂન્ય, સ્તેઠ માટે અતુભવ જેઈએ. પરિચય જેઇએ. 
એ પરિચય કેળવવા તક જઇએ. અને તકે મળતાં 
અતુજ્ુણુ મન અને હૂંદય જેઈએ. સ્ડેને એ પરિચય 
થયે-એ તક સળી-એ સ્નેહ હદયમાં ઉદભવ્યો।.... 
સુરેશ: ( ત્હેને બાલતો અટકાવી ) હાથે કરી કલ્પી, વિચારી 
જાતેજ પોતાના પગ ઉપર કુહાડો મારવા તુ 
તૈયાર થાય છે. નીરૂને હેજી પણુ તુ' ખડેન તરીકે, 
મિત્ર તરીફે ચાહો શર્રે છે. 
ચજ્ૂડાત્તઃ એ તે હવે અશડ્ય. 
સુરેશ : આજ સુધી એ કેમ શડ્ય હતુ? 
ચ“કાન્તઃ અત્યાર સુધો હું' આડ'ખરી હેતો. બાકી અ'તરના. 
ઉ'ડાણુમાં તો જસે અજાણે આજ પ્રેમ કેળવાતો 
હેતો. અને હવે તે હમેશ માટે એમજ રહેશે. 
ઉલટો વધુ ખીલશે. 


૩૩ 


મરવેશ ખીશ્ે. 


સુરેશ : પણ્‌ એ શુદ્ધ ભાઈબ્ડેનના સ'ભ'ધમાં એ નિખાલસ- 


ચતદ્રડાન્તઃ 


સુરેશ: 


ચૃદ્કકાન્તઃ 
સુરેશ ન 


ચદ્રડાન્તઃ 


મિત્રતામાં ત્ડેને શી ઉણૂપ લાગી ? 


નીરૂને સાટે મિત્રતું' સ્થાન નીચું છે. મિત્ર કરતાં 
તે અનેક દરજ્જે ઉચે છે. એજ ઉણુપ. મિત્રો 
અનેક હોય. ગ્રણુયી એકજ હોય, અનેકને હું 
જેમ ગણતો હે હોઉ તેમ જુ નીરૂને નથી ગણતો. 
મિત્રોમાં અને ત્હેમાં-એ વિજત્તિય મિત્રેમાં- 
પણુ અગ્રુકં સયમ અને સીમાએ સાચવવી પડે 
છે. નીર્‌ સાથેનો સહારે સ'બ'ધ એ સીસાએથી 
પર છે 

ત્યારે થોડખુ' કહેને કે ત્ડારા મતમાં વિષયને 
સ'ચાર થયે છે 

હો, એમ પણુ હોય. 

ટિ ગુસ્સાથી ) હોય શુ? છે 

હા, છે. હું પણુ માનવ ન સ્નેહેમાં જેટલે અ'શે 
વાસના વધુ તેટલે અશે તે સ્તેહું વધુ પ્રબળ- 
સુરેશ! વાસના રહિત ક જગતમાં કદી નેચો 
જી? સહારે સત એ વાસના ઈછે છે, અનિણ 
નથી. એ સાતુષી અંશે હું' છોડી શકુ' તેમ નથી. 
સહારે તો જીવન પર્યત સાનવજ રહેવુ છે. 
માનવ જીવનનાં અને હુંટયનાં ઉન્સાદ, ઉત્યાત 
અને પ્રકપા સ્હારૈ અતુલવવા છે, સ્હારૈ દેવ 
નથી ખનવુ', સહારે તો સાતવતાનીજ સીઠી 


૩૪ 


જ 
ન્થ્ળ 


6 


પ્રવેશ ખીજે. 


નિર્દાષ સઝા સાણુવી છે. મ્હારા સ્તેડુમાં વાસના 
છે. પણુ એ પાશવ નહોતાં સર્વસામાન્ય માનવ 
વાસનાજ છે - એમાં કેવળ માનવતાજ છે- ભલે 
દેવત્વ ન હોય. 


: કાન્ત ! વાસના રહિત સ્નેડુ હોઈ શકે; તુ” 
“જયા-જયન્ત” નો મશ'સક, ત્ડારો એ સેયતમ 
ગ્રથ, છતાં તુ' ત્હેમના આદશ કેમ વિસારે મૂકે 
છે ? એમની ભાવનાએ; વિચારો અતે ત્યાગના 
વિચાર કર. એ જીવનમાં ઉતાર. 


: એ આદરે કોઈપણ મતુષ્યના જીવનમાં ન ઉતરે, 
તો હું તો કોણુ ? ન્યાં એ આદશ પ્રમાણે આચ્ાર 
થાય ત્યાંજ તે વ્યક્તિ માનવ સટી દેવ થાય. 
સ્ડારે દેવ નથી થવુ. “જ્યા-જયન્ત” આએ 
અપ્રતિમ ગ્રંથ ખરો-પણુ એ તો. ગગન વિહારી 
કવિનો મહાકલ્પના- અસાધ્ય અને અશડ્ય. 
આપણે એ આદર્શની પ્રશ'સા કરીએ, એને 
પૂજીએ, પણુ પામી તો નજ શકીએ. જયા અતે 
જયન્તનાં જીવનો કૅલ્પાય, આલેખાય, જીવાય 
નહિ. એ જીવન જીવાય એમ માનનારા પણુ એ 
વિચાર આચ્ારમાં મૃક્ઠી ખતાવી શક્તા નથી. 
જયા-જયન્ત વ્યોમ વિહારી છે. કેવળ ભાવના 
વાદના અમૂર્ત પ્રતીક છે. સ્ટારે પૃથ્વીવિટારી 
રહેવુ' છે. અને ખીજાને રહેલા ન્નેવા છે. 


૩૫ 


સુરેશ: 
ચ'દ્રકાન્તઃ 


સુરેશ; 
ચદ્રડાન્તઃ 


સુરેશઃ 
ચદ્રકાન્તઃ 


સુરેશ 1 


ચ'દ્રકાન્તઃ 


પ્રવેશ ખીજે. 


9 ત્ડારા અધિકાર વિરુદ્ધ જાય છે, 


ચ્ડાવુ' ફે ન ચ્હાવુ' એ સહારો પોતાનો ગધિકાર 
છે. એ હુંદયના વિષયમાં ચ'ચૂપાત કરવાને શાસ 
ફે સમાજનો અધિકાર નથી. એસને હૃદય ઉપર 
સ્હેજ પણુ અ'કુશ નથી-ન હોવો જેઈએ. સ્હારી 
સદ્િચ્છાને ષોષવી એ ડું' સ્ડારૂ' કત'બ્ય સ્ડેમજુ છુ'- 
પણુ અન્યના સુખને ભોગે ? 

હા. તે માટે હુ' લાચાર છુ બિનજવાખદાર છુ”. 
આગળ વધેલો! પાણીને પ્રવાહ પાછે ન વળાય, 
કદાચ તે મર્યાદા તોડી આગળ પાછળના પ્રદેશનો 
નાશ પણુ કરે. પણુ હેવે એ પ્રણયના પૂર અટ- 
કાવવાનુ' મ્ડારામાં સામર્થ્ય નથી. 

એ પ્રવાહતી આગળ ખ'ધ ખાંધ. 

તો તે પ્રખળ અસ્ખલિત પ્રવાહે સ્વછ'દીષણે 
આગળ વહ્યો જરી. 

ભાઈ ! ( આજીજી ભર્યા અવાજે) હજી કાંઈ 
સ્હુમજ | હજી ખાજી હાથથો નથી ગઈ. મતમાં 
લેશે તો નીર સાથેનો નિર્દોષ મિત્રસખ'ધ તુ' 
શક્ય કરી શકશે. 

(નસ્રતાથી-પણુ લાગણીથી ) ભાઈ !: ત્રણુ ત્રણુ 
વષો સુધી પ્રયાસ કર્યા. ત્ડારે બોલવુ છે-મ્હારે 
ફરવુ' છે. પ્રેમનાં ઉન્માદ ત્ડે' અતુભવ્યા નથી; 
ગ ઉરઉત્પાત ત્હે” સહ્યા નથી, એ સનોદશા 
ભાગવી નથી; એટલેજ આમ બોલે છે. પ્રણુયીની 


૩૬ 


સુરેશઃ 
ચડદ્રકાન્તઃ 
સુરેશ: 
ચ'દ્કાન્તઃ 


સુરેશઃ 


ગ્દ્રકાન્તઃ 


પ્રવેશ ખીજે. 


સ્થિતિ તે માત્ર સમ અતુભવીજ સ્હેમજી શફે. 
ઉ'ચે ચઢો બોલનાર વક્તાને ન્યારે નીચે ઉતરો 
ક્રાર્ય કરી ખતાવવાનોા સમય આવે ત્યારેજ સ્ડુમજ 
પડે છે ઝે કરવામાં અને ખોલવામાં આસસાન- 


જમીનને। ફેર છે. 


: એટલેજ કહુ છુ' કે પ્રયત્ન કર ! મનઃસ'યમ 


જેળવ-ઇંદ્રિયનિયમન કર. 
ર ક દ્‌ 


: અડું ખડું પ્રયત્નો કર્યા. તું' કહે તે સર્વ કર્‌-સવ 


ખાખતમાં મનોનિગ્રડ કર્‌. પણુ આ ખાખત 
નિરાળી છે. 

( કાંઈ નવુ' કહેતો! હોય તેસ ) પણ્‌ તુ' પરણેલે। છે. 
(ખેદરકારીથી) તે હું' જાણુ' છુ" 

તુ' બીજી સીને ચ્રાહે એ સમાજ ન સહો શફે. 
તો એવા સ'કુચિત વિચ્ચારતા સમાજને હું' પણુ 
ન સહો શકુ. 

પણુ ગાંડો થયો છે? સમાજ વગર તે કેઇને 
ચાલ્યુ' છે કે ત્હારે ચાલરે ? 

હા. સ્ટારે ચાલશે. હું' પરણેલો! છ્ુ' એમ સમાજ કે 
છે. હુ' પરણેલો છુ'-એ વાતનો હું સાફ ઈન્કાર 
* છી. દેઢ લગ્ન તે લગ્ન નથી. લગ્ન એટલે 
હંદય-બે મન- ખે શરીરતુ' એકીકરણુ. સામાન્ય 
લેોક્સમૂહ્માં બે મટી ત્રણુ થવુ' એને લગ્ન 
વાય છે, મ્ડારે મન ખે મટો એક થવુ“-દ્ેતની 


ઇન ૮/૪, «/ ૯” 
«ત. 


૩છ 


પ્રવેશ ખીજ. 


ભાવના ટાળી અટ્દેત સાધવુ' એ લગ્ન. સહારા 
લગ્ત કૉઈ સ્તેહલગ્ત ન હતાં. એ તો સાતા 
પિતાના લ્ડાવાનાં લગ્ન હેતા, સાખાષોને પોતાના 
કોડ પોષવા, કુમળા, સુવાન હૃંદયોને કચરવાતો- 
છુ'દવાનો અધિકાર નથી. સમાજને તે વાતતો 
વિચાર સરખા પણુ કેરવાતો હક્ક તથી. છૂંદય 
કુદરતે આપ્યું' છે. સમાજ કે સાખાપો તે ઉપર 
પોતાની અનિય'ત્રિત સ્વચ્છદી સત્તાનો દોર ન 
ચલાવી શફે. 

સુરેશઃ તું હટીલે! છે. ત્હારી જતે ત્ડારો સ'સાર સ્મશાન 

સમ વેરાન કરશે. 

'દ્રકાન્તઃ એ વેરાનતામાં શુ' ખાકી છે ?ે નોર વગર એ 
સ્મશાનથી એ વધુ વેરાન છે. એડ હોય તે સર્જ 
નહિ તો કાંઈ નહિ. 

[ ઓરડીતા બારણા પર કોઇના હાથતા ધીમાં ગણુ ટકરા વાગે 
છે, નીરૂ પ્રવેશ કરે છે. (હેના હાથમાં એક ચામડાની ન્હાની બેગ છે. 
ખીન્ન હાથમાં પુસ્તકો છે. પ્રથમ કરતાં ત્ડેની ત ફુરસ્ની ખરાબ લાગે. 
છે. મુખ ઉપર ચિત્તાનાં ચિન્હ સપણ રીતે તસ આવે છે. આંખો 
અતિશય ઉન્નગરાઓતે લીધે ઉ'ઘેટી લાગે છે. ] 
નિમળાઃ કેમ સુરેશ ભાઈ ! શુ' ચાલે છે ? 

સુરેશ: અમસ્તા, જરા વાતચીત કરતા હેતા. 

નિમ'ળાઃ ( મીઠા ઠૅપકો ભર્યા અવાજે ) કાન્ત ! તું હોકી 
ગયા લાગે છે. તો શા સાટે આખો દિવસ 
ખોલ્યા કરે છે? ત્ડાર' તો સૌહુંજ બધ ન 


૩૮ 


પ્રવેશ બીજે. 


રહે. ખય ફે!ઇઈ મળે કે બોલ બોલ ને ખોલ. ચાલ-- 
દવા 'પીધી ? 
મુરેશઃ ( કૃત્રિમ હાક્યથી ) ત્ડુસારા વગર ડ્યારતે! દવા 
પીવાની ૨શ્કઝક કર્યા કરે છે. તે એતે 
ક્ડુમન્નવતો હતો. 
નિર્મળા: ( મમતાથી) જે ! દવાની ખાખતમાં એવી 
ખેદરકારી ન ચાલે. 

[ ચહકાન્ત મુ'ગો મેસી રહે છે. નિર્મળ! ટેમલ ખચે જઇ 
શીશી હલાવી દવ! ડાટે છે. ] 

સુરેશ: ( પોતાની હેટ લઈ ઉઠે છે ? શ્રાલે, ત્યારે ઇડન ! 

હું' જઇશ. 
નિર્મળા: ( દવાની શીશી તરકજ દેછિ રાખીને ) કેમ આજે 
અત્યારમાં ? 
સુરેશાઃ હવે પરીક્ષા આવી એટલે સાધારણુ તે! વાંશ્રવુ' 
ભનેઇઈએ ને ? ચાલો સાહેખજી. 

[ ચરેશ ન્ય છે. પાછળ એરડોતુ' બારણુ' બધા કરતેોદ ન્ય 
છે. નીરૂ દવા કાઢી ચળકાન્ત પાસે આવે છે-અને ત્હેતા ખાટલા પર 
ખેસે છે. ] 
નિમ'ળા : સ્ટારે હાથે શુ” દવા મીઠો લાગે છે? 
ચ“્રકાન્તઃ (સસ્મિત ) ત્યારા હાથે તો સર્વ મીંટુજ લાગે ને? 

[ ઉત્તરમાં તિ્મળા હસે છે. થ%કાન્ત ળે થવા જય છે. 
નિર્મળા ત્હેતો હાથ ઝાલે છે. ચળ્ધકાન્ત દવા પાં, કોગળા કરી સૂઝ 
જાય છે. નિર્મળા ઉઠી શીથી વગેરે ટબલ ઉપર મૂકી-સુરેશનતો ખાલી. 
પડેલી ખુરશી-ખાટલાની વધુ પાસે લઇ જઇ બેસે છે. ] 


7 


૩૯ 


પ્રવેશ બીજે. 


તિસ'ળા ? (વ્હાલથી ભીની આંખે) ફેમ કાન્ત આજે ફેમ છે? 

“ચદ્રકાન્ત? ( સ્હેજ સ્મિત સાથે) ઘડી પડેલાં હતુ, તેના 
કરતાં હુમણાં ઠીક છે. 

'તિમ'ળા : (આછા સ્મિત સાથે-જરા લજ્જાથી-મ્ડોં સચફે[ડી) 
ડું તો છેજ એવો. (ઉપદેશાત્મક અવાજે) દવા 
પીવામાં પણુ ફેટલો બેદરકાર છે રે પછી ત્ડેને 

ઝટ સાર્‌ પણુ કેમ થશે ? 
[કોચ ઉપર નિર્મળાનો હાથ છે, ત્હેતા ઉપર ચદ્કાત્ત પોતાનો 

“હાથ મૂકે છે. વિ્રુતતો સ્હેજ આચકે લાગે તેમ નિર્મળા સ્હેજ 

ક'પે છે ચદ્રકાન્ત તરફથી દષ્ટિ ફ્રેરવી તે જમીત તર્ક જીએ છે. 

#કર્સખ'ધીતે ખણુવા ત્હેતા ખુટ્વાળા પગ મિથ્યા પ્રયાસ કરતા લાગે 

" છે, (હની કાન્નિમાં અચાનક ફ્રેરફાર્‌ ચાય છે. ત્હેતા ગાલ ઉપર્‌ 

*શરમતા શેરડા પડે છે. ચદકાન્તતા હૃદયમાં પણુ ત્હેવા ભાવ જગ્યા 

“હશે, પણુ તે સુખ ઉપર તસૈ આવતા નથી. ] 

“ચ'ફાન્ત : ( નિર્સળાનો હાથ જરા દાખીને ) તુ' જે દરરોજ 
દવા પાતી હોય તો હું' જીવનભર માંદા રહેવાતુ' 
પસ'દ કરૂ' ( ટ્રીકકા સ્મિત સાથે) ત્હારા હાથમાં 
કાંઇ જાદુ છે, (હાથ વધુ નેર્થી દામી) ડુ 
જાડુગરણી છે. કડવી દવાને પણુ મોઠી બનાવી 
રૃ એ જાદુજને ? 

[ નિર્મળા તેતો અ'તર-ઉત્પાત સ્હમજતી લાગે છે. ધીમેથી 

“પૉતાનો હાથ ત્યાંથી લદ લે છે] 


'નિમ'ળાઃ કાન્ત | આજે આપ ફેમ બોલે છે? 


૪૦ 


વેશ ખીજે. 


ચદ્નકાન્તઃ (તૂટતા અવાજે ) નીર ! નીરૂ ! તું' સાશ્રી હતી. 
સહુને આજે ભાન થયું. 

નિમ'ળ। : ક કૃત્રિમ આતુરતાથી ) [શાતુ' ? 

ચ4્રડાન્તઃ ડે ભાઈબ્ડેનનો કે મિત્રના સ'બ'ધ આપણે માટે 

કેવળ અશડય છે. (આવેશમાં આવી જઈ) નીર્‌ ! 

નીર્‌! હુ' હજી ત્ડને પડેલાં માક્કેજ ચાહુ છુ. 

/ ખોલ ! તુ' ચ્હને ચાહે છે ? 

નિર્મળા : ( જમીન તરટ્ટ દેણિ રોપીને ) જાનત, મ્હે' તો ત્હને 
પ્રથમથીજ ૩ ગછુ। હૈતું' કે આપણે સાટે એ સપર 
કેવળ અશ્ડ્ય છે. પણુ કાન્ત ! આ સ્તેહેથી ત્હારા 
જીવનમાં અસી ન સિ“્રાય. (નિઃશ્યાસ મૂકતાં) 
ઉલટુ' વિષ ભળરો. 

ચદ્રકાન્ત : (હાર્યા યેદ્ધાના ગૌરવથી) ભલે એ વિષમય 
સ'સારમાં પણ તુ' પાસે હશે તો જીવનની સઝા 
છે. ( નિશ્ચચાત્મકે અવાજે ) "પણુ ત્ડાશ વગરતુ' 
જીવન તે સ્ટારે માટે ફેવળ અશડય છે. 

1નિર્મ'ળા : ( ધીમેથી ) પણુ કાન્ત ત્હારા સસાર અશાંતિમય 
-કલહુમય થશે. 

ચ'દ્રકાન્તઃ પણુ એ અશાંતિમાંએ તુ હરો તો સ્ડને સુખ મળશે. 
(દર્ધભર્યા અવાજે ) નીર્‌! નૌર્‌! કહે તુ' સ્હને 
છોડી દેશે ? 

મયા : ( પોતાના આંતરભાવ છૂપાવી-શાંત સુખસુદ્રાએ ) 
કાન્ત | અત્યારે એ વાત રહેવા દે. ( હાથ લ'ખાવી 


1 
/ 


૪૧ 


ચદ્ધકાન્તઃ 
તિમ'ળા : 
ચ'દ્રકાન્ત : 
યિમ'ળા : 
ચ'દ્ડનતઃ 


તિમ'ળાઃ 


ચહ્ડાન્તઃ 


વિમા : 


પ્રવેશ ખાંન. 


પાસેના ટેબલ ઉપરથી ચોપડી લે છે ) જે, હવે. 
પરીક્ષાને એકજ મહિનો રહો. તુ' ઝટ સાને 
થઈ જા કૈ આપણે ખજન્ઞે પાસ થઈ જઈએ. 
(ચોપડી ઉઘાડે છે) ચાલ હું વાંચુ' ૪. ડુ 
સાંભળ ! 

(આંખો નચાવી) તું એકે શરત ફેબુલ ડરે તો, 
શી? 

(હાથ લ'ખાવી) ત્ડારો હાથ મ્ડારા હાથમાં આપ. 
ત્ડારો જીવ વાંચવામાં નહિ. રહે. 

(આજીજી કરતે હોય તેમ-હાથ વધુ લ'ખાવી )' 
પણુ મ્હૅને એમાં શાંતિ મળશે. 

(ત્હેના હાથમાં પોતાનો હાથ મૂકો ) 'લે, થયુ' ? 
તુ' તો બહુ જખરો છે. ચાલ સાંભળે છે તે ? 
(ત્હેના હાથ સાથે રમત કરતાં ) ચાલ વાંચ હવે. 
(ચ'દ્રકાન્ત આંખો મૌંચી પડી રહે છે. નિર્મળા 
વાંચવા માંડે છે. એમ દસેક મીનોટ વ્યતીત 
શ્વાય છે, નિર્મળા ચાપડીમાંથી ઉચુ જીએ છે, 
ચ“દ્રકાન્ત ઉ'ઘી ગચો લાગે છે.) 

કાન્ત ! કાન્ત ! 


[ કાંઇ જવાબ નથી મળતો. નીરૂ પ્રેમભરી દ્રષ્ટિથી થાડીએક 
વાર્‌ ત્ડેના સામુ જેઈ રહે છે. ચોપડી ટેભલ ઉપર્‌ મૂકે છે. | 


નિર્મળા: 


(સ્વગત ) ઉંઘી ગચે। લાગે છે. સ્તેહીના કેરસ્પશ' 
માત્રમાં કેટલી શાંતિ છે. (થોડીવાર પછી રુંધાતે 


૪૨ 


મવેશ ખીજે. 


કઠે) મલ! આ ખિચારાનો સ'સાર સહારે લીધે 
વિષમય થશે. લક્ષ્મી મ્હને માટ પણુ કેમ કરટો ? 
એ ખીચારીના સુખમાં હુ ફાંટારૂપ થઇશ. એ 
મ્ડને વૈરિણીની દષ્ટિથી જેશે. મ્ડારે લીધે એનો 
સ'સાર સ્મશાન જેવો શન્ય બનરો, સહારા સુખ 
ખાતર, સ્કારા સ્વાર્થ ખાતર હું' ગએ નિર્દોષ 
આત્માતુ' સર્વસ્વ નાશ કરવા લૈચાર થઈ છુ. 
(નિઃશ્યાસ મૂકતાં) હિટ સ'સારના જડ સ'સ્કારમાં 
ઉછરેલી એક અશિક્ષિત સ્રી અમાર્‌' હદય, અમારો 
સ્નેડ કેસ ક્ડુમજી શે ? ત્હેતુ' અ'તર ઈકર્યાના 
અસ્તિથી ખળી ઉઠશે. ( આત્મ તિરસ્કારથી ) ભાગ 
હોય ત્યાં ત્યાગ પણુ જેઇએ. હું' ભાગનો ત્યાગ 
ન કરી શઝુ'? ( ત્હેની આંખમાંથી આંસુ સરે છે 
ત્ડેના અવાજ દઢ, નિશ્ચયાત્મક થાય છે) કાન્ત? 
કાન્ત! તુ' સુખી થતો હોય, તો હુ ત્ડારો હેસેશ 
માટે ત્યાગ કર્‌. ( આંસુ લુછતાં) પણુ ત્ડારેો 
ત્યાગ કરતાં તું' દિવાનો થઈ જય-અને શુ' ન ઝરે? 
મ્ડ્ારી સ્થિતિ સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઇ છે. 
પમભુ | આમાંથી કાંઈ સાગ બતાવ. 


[તે પોતાના હાથથી મોટુ ઢાંકી દે છે; અને કૂસ્કે કુસ્કે રડે 
છે. ત્હેની છાતી ઉછળે છે. ચ'કાન્ત ઉ'થ્યા કરે છે. ] 


૪૩ 


પ્રવેશ ત્રીજો. 


સસચઃ--લગભગ એક વર્ષ પછીને! 


(સ્થળઃ-સુબઇતા સરીયામ રસ્તા ઉપરના બ્લેકનું' દિવાનખાતું”. 
ખ'ઠ સાધારણુ રીતે શણુગારેલે છે. ફ્રનીચર થેડહુ' હોવા છતાં વ્યવ- 
સ્થિત અતે સુદર રીતે ગોદવેલુ' છે ભી'તો ઉપર્‌ થોડાંએક ચિત્ર! છે. 
એકદરે ખડ સુદર, સ્વચ્છ અતે સુધડ છે. ) 


[ચદ્રકાન્ત એક ખુરશો ઉપર્‌ પડમો પડયો છાપુ ઉથલાવે છે. 
જમણા હાય પરતા સોફા ઉપર્‌ ખેસી લ્દમી શાક સમારે છે. (હેવુ' 
વય લગભગ વીસેક વર્ષતું હશે. ત્ડેનો સુંદર્‌ ચ્હેરા જરા ચિંતાતુર 
લાગે છે. રાહુમ્રસ્ત ચ જેવું (હેતું સુખ જેતાંજ સાધારણુ મતુષ્યને 
ઘાની લાગણી ઉપજે. ભરજીવાનીમાં પણુ ત્ડેના મુખ ઉપર- આછા 
#ૃહાવસ્થા જેવા ચિન્હો કાંઇક અ'શે માલમ પડે છે. «હેને ફોકકો 
ચશે ઉ'ા ચિત્ત અતે ગ્લાતિતે લીધે ગ'ભીર લાગે છે. હેતી 
નિસ્તેજ આંખો ઉડી ગએલી લાગે છે. ત્હેતે કોઇ અહર્ગૂઢધતવ્યયા 
હ્ાંમા કાળથી પીડતી લાગે છે. તેતો પહેરવેશ સાદો અતે સ્વચ્છ 
છે. શક સમારતાં તે માથુ ઉંચુ કરી ચજ%કાત્ત રહામે જેયા કરે છે. 
ચળકાન્તતું ધ્યાન ધડીયાળ અતે છાપાં વચ્ચે ઝોલાં ખાય છે. તે 
ઘડીમાં ઘડીયાળ તરફ જીએ છે; એક નિઃશ્વાસ મૂકી પાછે છાષુ 
વાંચવાનો ડોળ કરે છે. થદ્રકાન્તતું લક્ષ લક્ષ્મી તરફ નથી. એની 
સ્હામે ઘડી ધડી જેઈ નિરાશ થઇ લદ્ષ્પી પોતાને કામે વળો છે. 
થોડીવાર પછી ચદ્રકાન્ત મેું છાપામાંથી બ્હાર કાઢે છે. અતારે 
[હેના ચ્ફેરા ઉપર આત'દતી છાયા છે. લક્ષ્મી આતુર તયતે ત્હેની 


સ્હામે જીએ છે. ] 


ચ 


કત્લ: 


ન 


પ્રવેશ ત્રીજે. 


લક્ષ્મી ! જેતો ખરી, હમારા ગઈકાલના કેસનો 
હેવાલ પેપરમાં આવ્યો છે. કાલના કેસમાં નોર્એ 
તો હદ કરી (તડેની છાતી હર્ષથી યથા ગર્વથી 
ઉચી થાય છે. લક્ષ્મીના મોઢા ઉપર વિરેષ 


ઉદાસીનતા આવે છે. ) એતો કોઈ અજખ સ્તી છે. 


: (કટાક્ષથી) હોયજને. વિલાયત જઈ બેરિસ્ટર 


થઈ આવે-અને ભરી કેર્ટમાં જઇ કેસ લટે એ 
સ્રી અસાધારણુજ હોયને. 


: (ન સ્ાંભન્યુ' હોય. અથવા ન ક્ડેમજ્યો હોય 


તેમ? સાચુ જુછાવે તો એના વગર આ હરિ 
ફાઈના ધ'ધામાં મ્ઠતે આટલી ક્તેઠ ન મળત. 
(ઈઈર્યાથી ) ત્ડમે તો એક નીર્નેજ જેઈ રહ્યા છો. 
જેમ ના જેઈ રહું ? એ સ્ટારી પ્રેરણા છે, મ્હારી 
શક્તિ છે. હું' જે કર્‌' છુ'-અતે કરીશ તે ત્હેની 
ગ્રેરણાનાજ પ્રતાપે. 

ખરી વાત છે. (કટાક્ષથી ) અમારા જેવા અભણ 
તૈરાં પાસેથી ત્ડુમને કયાંથી પ્રેરણા મળે ? અતે 
અમાશમાંજ જ્યાં પૂરતી શક્તિ ન હોય, ત્યાં 
ત્ડુમને ક્યાંથી આપીએ ? ભણેલાં ને અભણુમાં 
એટલે કેર પડેસ્તો. (થોડીવાર કહું કે ન કહુ 
સ વિચાર કરતી લાગે છે. ગ્રદ્રકાન્ત ચૂપજ રહે 
છુ. વળી પાછે છાચુ વાંચવાનો ડોળ કેરે છે. 
જરા ખ'ચાઈ અધી હિમત ભેગી ટરી લક્ષ્મી 
કઢી નાંખવાના નિશ્ચય ઉપર શ્રાવે છે, એના બે 


જપ 


લક્ષ્મી : 


ચદ્રકાન્તઃ 


પ્રવેશ ત્રીજે. 


હોઠે દઢતા સૂચવતા હોય એસ ખીડાય છે) 
આજે આણું ગાસ અને આખીએ ન્યાત ત્ડુમારે 
માટે ગમે તેમ ખોલે છે. 


: (શાંતિથી ) ગાસના લેકે! તો ગસે તેમ બોલે" 


ત્હેમાં અમારે શુ'? એસ જગતની નિદાથી ગભરાઈ- 
એ-અને લોક સસૂડની પરવા કેરીએ તો જગતમાં 
રહેવાય પણુ નહિ. જગતસાં જીવવુ હોય-કાંઇ 
કરી ખતાવવુ' હોય તો થોડા ઘણા નડ્જેટ થવુ” પડે. 
તે ત્ડમારે પુરુષોને ડયાં સાંભળવુ” પડે છે કે ત્ડુમને 
ચિ'તા હોય. પણુ સ્હારથી તો એ નથી સ'ભળાતુ” 
કે નથી સહેવાતું, ( ધીસેથી ) પાસેના મણીખ્હેન 
ગઈ કાલેજ તનસનને સોહે કહેતા હતા કે પોતાનો 
ભાયડો ન સ'ભાળાય તે બરો શાની ? સ્હે' સહારા 
સગ્ગા કાને સાંભળ્યુ - 

(ડ'ડે પેટે ખાળકને પટાવતો હોય તેમ ) લહ્દસી ! 
જગતતે માહે કાંઈ ઢાંકણુ' નથી દેવાતું- લે!કે! તો 
ગમે તેમ ખોલે, ત્ડેમાં આપણે શુ ? 

કેમ આપણે શુ? થેહું ઘણુએ ખરં હોય તો 
લોકે ચર્ચા કેરે ને? 

ખરૂ તે ખોટું. લોકોને મત તો બધુજ સરખું 
છે. (મૌટા અવાજે વાત ઉડાવતો હાય તેસ ) 
ચાલ આજે તો સ્ડારી અતે તીર સાથે ટ્રવા 
આવશે તે? 


જદ 


લક્ષ્મી : 


ચડ્ફાન્ત : 


લક્ષ્મો : 


ચદકાન્તઃ 


લક્ષ્મો : 


મવેશ ત્રીજે. 


એમ છેકરા માક્ક મ્ટુતે ન ઉડાવો, (હથી ) 
મ્ડુનૅ ચાચુ' કહે લેકે કહે છે તે સાચું' છે કે 
નહિ? 


: (સાધારણ સત્તાભર્યા અવાજે ) ત્ડેનુ' ત્ડારે શુ' 


કામ? 


: (જરા છેડાઇને ) ફેમ, સહારે શુ' કામ ? ત્ડુમારી 


ડી 


સ્રો તરીકે તે નણુવાનો મ્ડારો અધિકાર છે. 
( દેઢતાથી ) ના, તે જાણુવાને ત્ડુને લેશ માત્ર 
પૃણુ અધ્રિકાર નથી. શરમારી સુરુષે!ની વાતમાં 
ત્ડમારે સ્રીઓએ વચ્ચે પડવાની શી જરૃર ? 
(સમયાતુકુળ, સાધારણુ ઉગ્રતાથી) માત્ર પુરુપોનીજ 
વાત હોત તો હુ વચ્ચે ત પડત. પણુ આ ખાખત 
એક સ્રીને લગતી છે, એટલે અ'શે એ નણુવાને 
મ્ડેને અધિકાર છે, ( દૃઢતાથી ) અને સ્ટારે તે 
જાણુવીજ નઇ. 

(નટ્કટાઇભરી બેયરવાથી ) કદાચ ખરી હોય તો 
એ જુ? 

(વધુ છેડાઇને) ખરી હોય તોએ જુ' ? એમજ 
કહોને કે ખરી છે. 


[ «હેતા ગાલ ઉપર રતાશ આવે છે. ગુસ્સા જેવી વસ્તુ પ્રકૃતિને 
અપરિચિત હોત!-૨ડી દેવાય છે. રડતાં રડતાં ] 


૬ 
ચક્ઠકાન્તઃ 


સ્ડારા કેયા જન્મના યાયે આમ જીવતી ખાળવા 
ખેઠા છે ? 
(સત્તા ભર્યા અવાજે ) લક્ષ્મી એ બધા ત્ડારા 


"4ણ 


નિમ'ળા : 
ગ'દ્રદાન્તઃ 
નિસ'ળા : 
ગદ્ાત્તઃ 


ગવેશ ત્રીજે. 


છે? ના કેડીએ તો વળી લેકે કહે કે જુઓ, 
વિલાયત જઇ આવ્યા ત્ડેમાં તો ફેટલુ' અભિમાન 


છે. ના કેહોએ ત્હેતું' પણુ ફુઃખ. 


: હો, એ તો એમજ હોય. ( કટાક્ષમાં ) ન 


ભષ્ેલાના ભણે એટલે એમજ હોય ને ? 

કેમ લદ્દ્મી ખહેન ડયાં ગયાં ? 

એ જરા ચ્હા સૂકે છે. 

એટલે ખધે શિષ્ટાચાર ડ્યારથી શીખ્યો ? 

કાંઈ ચ્ડા ખાસ ત્ડારા માટે નથી મૂકાઈ, સ્હાર્‌' 
પણુ જરા સાથુ' દુઃખતું હેતુ. 


(લદ્્મી ચ્હાતા પ્યાલા લઇ આવે છે અતે ટ્રીપાઈ ગોદવી 
ઉપર્‌ બે પ્યાલા મૂડ છે. ) 


'નિમ'ળા ? 
લક્ષ્મી ઃ 
નિર્મળા: 
લક્ષ્મીઃ 
નિર્મળા ? 
_ લક્ષ્મી: 
નમળાઃ 
લક્્મીઃ 


કેમ છો, લક્ષ્મી બહેન ?ે 

( ધીમેથી ) ઠીક. ી 

ચાલે, ત્યારે આજે તો ફ્રવાતે આવો છો ને ? 
( ધીમેથી ) ના. 

ચાલોને હેગીંગ ગાર્ડન ઉપર ઠીક પડશે, 

ના. ખ્હેન, સહારે રાંધવાનુ' બધુ' એમનુ' એમ છે. 
તે તો રોજતુ લાગ્યુ. 

પ્રભુએ આતો! અવતાર આપ્યો, અને સાખાષે ન 
ન ભણાવ્યાગણાવ્યા એટલે કાંઈ કર્યા વગર 
છૂટકો છે ? 


પ૦ 


દૂકાન્ત $ 
લક્ષ્મીઃ 


નિસ્ષ્ળા 


“ દ્રકાન્તઃ 


નિસ'ળા હ 


પ્રવેશ ત્રીજે. 


પણુ આજે મ્ડારે જમ્યા વગર ચાલશે. 
ના, પણુ સ્ટારે નથી આવવુ". ફર્યા વગર ચાલે, 
કાંઈ જસ્યા વગર ચાલવાનુ” હતુ ? ક્યાં તો એ 
શુ' ને ન ફર્યા" તોએ શુઝ અમાર મન તો ખધુ” 
સરખુ. (રસોડામાં જાય છે. » 

(ચ્ટાનો ભ્યાલે હાથમાં લેતાં ) તેસુ' ? આ્રીગઓનાં 
તે કાંઈ જીવન છે? ભાઈસાહેમ કરવા જાય, 
સીનેમા-નાટક જેવા જાય-અતે ખાઇમયાણેખ 
ચલે! ક'કવા બેસે. 

તે ટુ ડ્યાં કહું છુ' કે ચૂલો! કક. હુ જ્યારે 


૬. શ 


શિવજી 
રસોઇએ રાખવાની વાત કર ત્યારે કહે કે “કુ” 


ઝરવાતુ' છે તો ્ડારા દિવસ નાય છે ” 

ત્હેમાં પણુ વાંકે ત્ડમારેસ્તો. ( મનકમાં ) જે 
સ્ડ્ારા હાથમાં જગતતુ' રાજત'ત્ર આવે તે ખધાજ 
ચુરુષોને કાંસીને માંચડે ચઢાવુ. 


(ખન્ને ઉભ્ના થાય છે. ચદ્રકાન્ત હેટ હાથમાં લે છે.) 


દ્કાન્તઃ 


સહુને પણુ. 


નિર્મળા: હા, વળો તુ તો કયા દે'રામાંનેો દેવ ? 


ચડ્કાન્તઃ 


નિમ'ળા : 


ચડ્ડડાન્તઃ 


સહારે માટે શેની ફાંસી બનાવડાવશરે ? 


( સસ્મિત ) સેનાની. 
તો યછી જગવતુ' ત'ત્ર કેમ ચાલયો ? 


ખૃત્તે ખડખડાટ હસી પડે છે. અને બારણુ' બંધ કરી 
જાય છે. લટ્ટમી રસોડામાંથી બ્હાર નીકળી ત્ષેકા ઉપર બેસે છે. 


પ૧ 


ગ્રવેશ ત્રીજે. 


(હેતી આંખમાંથી આંસુ દડદડે છે, એપ પાંચેક મીનીટ વ્યતીત થઈ 
હરો ત્યાં ઘટડી વાગે છે, લટ્ષ્મી આંસુ લુછી સ્વસ્થ થઇ ખારણુ” 
ઉઘાડે છે. સરેશ પ્રવેશ કરે છે. ] 


સુરેશ: 
લક્્સોઃ 


સુરેશ: 
લક્મોઃ 
સુરેશ: 
લક્ષ્મીઃ 


સુરેશઃ 


લક્ષ્મોઃ 


સુરેશ : ી ન 
" હુમણાંજ રડી ઉઠયાં હો એમ લાગે છે, સ્ડને 


લક્ષ્મી : 


સુરેશ : 
લક્ષ્મી : 


કેમ છો, ખડેન ? 
સાર્‌' ભાઈ; ખેસોને. 

[સુરેશ ખુરશી ઉપર્‌ બેસે છે, ] 
કેમ ભાઈ નથી ફે શુ? 
ડ'ગીંગ ગાર્ડન ઉપર ફરવા ગયા છે. 
એકલા ગયા છે? 
ના. નીર્‌ ખ્હેન સાથે ગયાં છે. હેજી હૅમણાંજ 
ગયાં, જજ્ઞે તો રસ્તામાંજ મળશે. 
ના, હેવે હું તો કાંઈ જતો નથી. ફેમ આજે 
તખીચત ટીક તથી શુ'? આજે મોડું કેમ ઉતરી 
ગચુ' લાગે છે ? 
એતો જરા અમસ્તુ. એક તો અમારો ખૈરાનો મૂળે 
સ્વભાવ એવો. ખાકો ખાસ કાંઈ નથી. 
ખાસ નહિ હોય, તોએ યોડું' ઘણુ' તો હશેજ ને ? 


કહેવામાં કાંઈ ડેરકેત છે ? 
ભાઇ ! ત્ડુમને કહેવામાં તો શી હરકત હોય ? પણુ 
કહેવુ' ટીક લાગતુ' નથી. 


'સ્ડારાથી પણુ એટલી જુદાઇ રાખો છે ? 


જુદાઇ તો કાંઇ નહિ. પણુ ત્ડુમને કહું તો! નાહેકેનો 


પર્‌ 


સુરેસ : 
લક્ષ્મી ? 


ન 
ન્શ્7 
૫52 
રૂ 


ક, 
મું 


કે 


૬૯ 


તર. 


લક 


ગ્રવેશા ત્રીજે. 


ત્ડેમારા જીવને ખળાપો થાય. હુ મ્ડારે છું' એમજ 
રડેવા દો ને. 
ત્યાર ફુહી દા ને. ત્ડુમને મારા સમ જે ન કહો તે. 
ભાઇ! અસસ્તા સમ જું કામ ઘાલ્યા? સમ ન 
ઘાલ્યા હોત તો ઠીક. ખાલી ત્ડેમાર જીવને 
ઝ્લેશ થશે. 


ખ્હેન ! ભાઈ તરીફે ત્હુમારા સુખડુઃખમાં સાથે 
રહેવા [ુ' બ'ધાએલે છુ. સ્ડારાથી બનરો તો 
ત્ડમને ખનતી મદદ કરવા નહિ ચકુ. 


અશ્રપૂર્ણું આંખે લદ્દમીં નીયુ' જઇ રહે છે. ) 


ખ્ડેન ! કહેવુ” છે ત્યારેઝટ કહી નાંખો ને? એમાં 
કાંઈ અ“'ચાવાતું કારણુ નથી. 

સુરેશભાઈ ! સ્હે' ત્ડુમને સ્ડારા ધર્સના ભાઈ 
સાન્યા છે એટલે સહારા સુખડુઃખની વાત ત્ટુમને 
ન કહ્ુ' તો કોને કડોશ ? જગતમાં આજે ત્ડુમારા 
શિવાય સ્હાર્‌ કોઈ નથી. ભાઈ! શ ખાખતમાં 
ત્હુસારા શિવાય સ્ડને કોઈ મદદ કરી શકે તેસ 
પણુ નથી. (શ્રોડીવાર રહોને ) અને મ્ડતે તો 
ખાત્રી છે કે જ્યાં સાર્‌ નસીબજ ક્ટેલુ' છે ત્યાં 
જાઈનીએ મદદ સ્ડુને શી કામ લાગવાની હતી ? 


ખ્હેન હતાશ ન થાવ. ને હોય તે હદય ખોલી 
કહી નાંખ. ખનશે તો હુ' કાંઈ રરતો કાઢીશ. 


95 સર 


લક્ષ્મીઃ ભાઇ ! આખુ' જગત વાત કરે છે; હુ' તો અ'ટરથી 


પર 


સુરેશ ર 


લક્ષ્સીઃ 


સુરેશ: 


ત્રવેશ ત્રીજે, 


અળો નાઉ છુ આ જીવન સહારે સાટે અસહ્ય 
થઈ પડયુ છે. 

( લક્ષ્મી પાલવવતી આંસ લુછે છે. ) 
લક્ષ્મી બ્ડેન ! એમ રડે કાંઇ દુઃખ એણછુ' નહિ. 
થઈ જાય. 
( ૪ંધાતે અવાજે ) ભાઈ ! કહેતાં સ્હારી જીલે. 
કાંટા વાગે છે. ત્ડુમે ખધુ' સ્ડુમને છે; ખધુ' 


“જાત્‌ છે. શા માટે સ્હારે માહે બોલાવો છે ? 


ત્ડેમે ભાઈ અને નૌર્બ્ડેનની વાત કરો છો ? 


( લક્ષ્મી આંસ લુછતાં હકારમાં માથુ' હલાવે છે, ) 


લક્ષ્મી: 


સુરેશ ઃ 


અમે વિલાયત હેતા ત્યારને। હું' નણુ' છુ'. સ્હારાથી. 
ખનતો પ્રયત્ન પડે કરી નયા. અને હેજી બનયું” 
કરવા નહિ ચૂકુ. 

ત્ડેમતે પહેલેથી ખખર હતી તો અત્યાર સુધી. 
મ્હૅને કેમ ન કહ્યુ'? 

જે વાતનો ફાંઈ ઉપાય ન હેતો, જે કૅહે કાંઇ ફળ. 
જ ફાયદો ન હેતો, તે વાત ત્ડુમને જણાવવાથી. 
પણુ શે। લાભ હેતે! ? 


' લક્ષ્મી: ભાઈ! ત્ડેમે તો ના કહ્યુ, પણુ સ્ડેને તો એ. 


લોકે! સાથે વિલાયત ગયા ત્યારતો ન્હેમ હેતો. 
પણુ હું' શુ' કરૂ'? તે વખતે તો અસારે બોલવા, 
ચાલવા જેટલોએ વ્યવહાર નહિ અને હું આ 
તે સુરુષ, સ્હાર્‌' કલ્યું સાભળે પણુ કોણુ ? ઉલઠેદ 


સુરેશ? 
લક્ષ્સી ઃ 


પ્રવેશ તીને. 


ચાર કોટવાળને દ'ડે ત્હેવા ઘાટ થાય. ભાઈ! 
સ્હારે તો! જીવતાં મૃત્યુ જેવુ” છે. 

[ હેતની આંખમાંથી આંસુ દડદડૅ છે ] 

ખ્ડેન ! ત્ડુસે ધિરજ ધરો. 

( આવેશથી ) ભાઈ ! ડયાંથી લાવુ' એ ધિરજ ? 
સાથે ડુ'ગર તૃટી પડતા હોચ અને ત્હમે કહો 
જરા ઉભા રહે. ભાઈ ડયાં જઈ ઉભી રહુ ? 
જગતમાં સ્ટારે ડ્યાંએ આશરે નથી. એક છે તે 
પૃણુ સ્ડારા નહિ. 

એતો બહેન ! જગત શ્એેમજ ચાલે. માથે પડયુ” 
પ્રિરજ સ હિ'મતથી સહ્યા વગર ફેઇનોાએ 
છુટકે! છે ? સમય આવે એ પણુ સ્હેમજરો; ક 
સુધરશે. સમચ અને સ'જેગોા સહુને સુધારે છે. 
સ્ડારી તો હવે ધિરજ ખુટી ગઈ એ હાથથી 
ગએલી ખાજી હવે ન સુધરે. જ્યાં સ્હાર્‌' સર્વસ્વ 
જતુ હોય ત્યાં ડ્યાંથી સહુનશડ્તિ લાવુ' ? 
લોકમાં તો સ્હારાથી સોહુ'એ નથી ખતાવાતુ% એ 
કરતાં તો ધરતી માર્ગ આપે તોએ સાર્‌ કે 
રેખવુ“એ નહિ ને દાઝવુ'એ નહિ. 

ખ્હેન ! એવા છેવટના વિચાર ન કરો. જરા 
પ્રયત્ન કરો, પ્રજુ ત્ડેમને જરૃર સદદ કરલે 


: છેવટના વિચ્ચાર ન કર્‌ ત્યારે શુ' કર્‌? આખે! 


દિવસ ઔઓમષ્ટરીસમાં ખન્ને સાથે, કોર્ટમાં સાથે, 
ક્્હાંજે ટ્રેર્વા જાય ત્યાંએ સાથે. હવે તો ગક 


યય 


સુરેશઃ 


હદ્ષ્મીઃ 


સુરેશઃ 


ગ્રવેશ ત્રીજે. 


બળી જાઉ છુ'' આ જીવન સ્ટારે માટે અસહ્ય. 
થઈ પડયુ છે. 

( લદ્દમી પાલવવતી આંસુ લુછે છે, ) 
લક્ષ્મી ખ્હેન! એમ રડે કાંઇ દુઃખ એછુ' નહિ. 
થઈ જાય. 
(રુંપાતે અવાજે ) ભાઈ ! કહેતાં સ્ડારી જીભે. 
કાંઢા વાગે છે. ત્ડેસે ખધુ' સ્હુસને છે; ખધુ' 
જાણે! છો, શા માટે સહારે સોહે બોલાવો છે ? 
ત્હેમે ભાઈ અને નૌરૃખ્ડેનની વાત ડરો છે ? 


( લદ્દમી આંસુ લુછતાં હકારમાં માથુ હલાવે છે, ) 


લક્ષ્મી? 


સુરેશ ન 


અમે વિલાયત હતા ત્યારનો હું' જાણુ' છુ'. મ્હારાથી. 
ખનતે પ્રયત્ન સ્ડે' કરી જયો. અને હજી ખનતુ” 
કરવા નહિ ચૂકયું. 

ત્હેમને પડેલેથી ખખર હેતી તો અત્યાર સુધી. 
સ્ડેને કેમ ન કહ્યુ? 

જે વાતતો કાંઈ ઉપાય ન હતો, જે કહે કાંઇ કૂળ. 
જે ફાયદો ન હેતો, તે વાત ત્ડુમને જણાવવાથી 
પણુ શો લાભ હતો ? 


લક્ષ્મી: ભાઈ! ત્ડેમે તો ના કહ્યુ, પણુ સ્ડેને તો એ. 


લોકે! સાથે વિલાયત ગયા ત્યારનો વ્હેમ હેતો. 
પણુ હુ' શુ' કરૂ? તે વખતે તો અમારે બોલવા 
ચાલવા જેટલાએ વ્યવહાર નહિ અને હુ' સ્તી 
તે સુરુષ, સ્હાર્‌' કલ્ું સાભળે પણુ ફોણુ ? ઉલઢે। 


* પટ 


સુરેશઃ 
લક્ષ્મી : 


સુરેશ ઃ 


લક્ષ્મી ; 


સુરેશઃ 


લક્ષ્મી : 


ગ્રવેશ ત્રીજે. 


ચોર કોટવાળને ઇ'ડે ત્ડેવો ઘાટ થાય. ભાઈ ! 
સ્ડારૈ તો જીવતાં મૃત્યુ જેવુ' છે. 

[તેની આંખમાંથી આંસુ દડદડે છે ] 

ખ્હેન ! ત્હમે ધરિરજ ધરે. 

( આવેશથી ) ભાઈ ! ડયાંથી લાવુ' એ ધિરજ ? 
સાથે ડું'ગર તૃટી પડતા હોય અને ત્હેસે કહો 
જરા ઉભા રહે. ભાઈ ડયાં જઈ ઉભી રહુ ? 
જગતમાં સ્ટારે ડ્યાંએ આશરો નથી. એક છે તે 
પણુ સહારા નહિ. 

એતો ખબ્હેન ! જગત એમજ ચાલે. માથે પડયુ” 
પિરજ અને હિ'મતથી સહ્યા વગર ઝેઇનોાએ 
છુટકો છે ? સમય આવે એ "પણુ સ્હુમજરી; અને 
સુધરશે. સમય અને સ'“નેગો સહુને સુધારે છે. _ 
સ્ડારી તો હવે પિરજ ખુટી ગઈ. એ હાથથી 
ગએલી ખાજી હવે ન સુધરે. જ્યાં મ્હાર્‌' સર્વસ્વ 
જતું હોય ત્યાં ડ્ચાંથી સહનશક્તિ લાવું ? 
લોકમાં તો! સ્હારાથી માહુ'એ નથી ખતાવાતુ% એ 
કરતાં તો ધરતી માર્ગ આપે તોએ સાર્‌ કે- 
રૃખવુ'એ નહિ ને દાઝવુ'એ નહિ. 

ખ્હેન ! એવા છેવટના વિચ્ચાર ન કરો. જરા 
પ્રયત્ન કેરો, પ્રભુ ત્ડુમને જરૂર મદદ કરરે. 
છેવટના વિચાર ન કર્‌ું ત્યારે શુ' કરૂ? આખ 
દિવસ ગઆઓટ્ટીસમાં ખન્ને સાથે, કોટમાં સાથે, 
સ્ડાંજે ટ્રરવા જય ત્યાંએ સાચે. હવે તે! એડ 


ષષ 


સુરેશઃ 


'લક્ષ્મી : 


પ્રવેશ ત્તીન્ને, 


એને ઘરમાં લાવી રાખવાનુ'જ ખાકો રાખ્યુ છે, 
સમય આવે તે ફરવા પણ્‌ નહિ ચૂકે. આખુ' 
જગત વાત કરે છે. આમ ખેઆખર્‌ થયાં કરતાં 
ઇશ્વર મોત પણુ નથી આપતો કે.... 


ખ્ડેન ! ઉતાવળે શ્રાંખા ન પાફે, ઘણાં વખતથી 
એ લોકોનાં હૃદય મળેલાં છે તે એમ એકદમ 
છૂટા ન પડે. 

ભાઇ | ત્હેમને જેવુ હૃદય છે, ત્હેલુ' સ્ડારૈ પણ છે. 
ડું પણુ માણુસ ૪; કાંઈ જાનવર નથી. ડ્ુઃખ 
આવી પડે તે સહેવાય; પણુ આતો ન સહેવાય. 
માશુ' છુ' તો પ્રભુ મોત પણુ નથી મોકલતો ફે 
જીવવુ' નહિ ને જેવું' નહિ. 


સુરેશ; ખડેન | ચ'દ્રકાન્તભાઇને ઘણા સ્હુમજાવ્યા, પણુ 


ન્લક્ષ્મીઃ 


સુરેશ: 


એકના ખે ન થયા, હવે જેઉ' છુ. નીર ખ્હેનને 
સ્ડેમજાવીશ, 

એ પણુ ભાઇ એવાંજ,. એને પ્ડેલેથી ખબર હેતી 
જુ અમારાં લગ્ત થઈ ગયાં છે. તો પછી સહારા 
સ'સારમાં શુ' કામ આડે આવતો હરે ? (સ્ીઓને 
સહજ સ્વાભાવિક એવા ઇર્ષ્યા મિશ્રિત ગુસ્સાથી ) 
મ્ડાર્‌' ચાલતુ' હોય તો એને ઘરમાં પણુ ન પેસવા 
દઉ. ( દયામણે અવાજે ) પણુ ભાઈ! જે જે તો! 
ખરા, સમચ એવો આવશે કે એ ઘરની માલિક 
થઈ બેસશે ને સ્ડારે જવા વારો આવશે. 


(શાંતિથી ) બ્હેન ! ગોળથી મરે ત્ડેને ઝેર શા 


પદ 


લદ્દ્ભી : 


સુરેશ : 
મી ? 


સુરેશ: 


લક્દમી : 
સુરેરાઃ 


લદ્દ્મી $ 


મવશ તાત્ન, 


માટે દઇએ. ત્ડમે ઈષ્યા અતે ઝેર કાઢી નાંખી 
મીઠાશથી કામ લેશે તો ખછુ' સાર્‌ થશે. 


( જેસથો ) એ મીઠાશ કયાંથી લાવુ'? ન્યાં એ 
મ્હાર્‌ં સર્વસ્વ હરી લેવા બેઠી છે ત્યાં એ મીઠાશ 
કેમ ખતાવુ'? આ લવે તો એ મીઠાશ સ્હારી 
જીભ ઉપર નહિ આવે. ( તિરસ્કાર પૂર્વક ) એ 
મીઠાશ બધી ભણેલાં બૈરાંને સોંપો. 

ખડેન ! એમાં ભણુતરને શા માટે નિ'ો છો ? 
ત્યાર શિવાય આ ખધુ' થયુ ? ભણીને પોતે ઘર 
માંડવુ' નહિ અને મ'ડાયા હોચ ત્હેમનાં ઘર 
ભાંગવાં; એ એમતુ' ભણૂતર. લ્યે. સ્ટાંજ પડો 


ઝદ 


કે કામ ધ'ધા વગરના પારકા ભાચડા સાથે ટ્રવા 
નોકળી પડયાં. નણ ઘરમાંથી કેઈ કહેનારજ ન 
હોય તેમ | 

એમને શુ' કહેવાતુ' હોય ! અને કહે પણુ કેણુ ? 
શિક્ષણ આપ્યુ' એટલે માખાપોએ સ્વત'ત્રતા પણ 
આપવી પડે. નહિતો માખાપો પણુ માનભંગ 
થાય. 

પણુ એનાં માખાપ શએને કાંઈ કહેતાંજ નહિ હોય ? 
કહીને પણુ જુ કરે ? ખાકી જણે તે! અધાંજ. 
પણ્‌ જાણુતાંજ નથી 'એસમ વત'વુ' પડે. ખ્હેન | 
ભણેલી, કમાતો દીકરી સૈને વ્હાલી લાગે. એને 
ક્રેમ કહવાય ? . 

એમ વ્ડાલી થઇનેજ ખીન્નાં ઘર ભાંગે. માખાષો 


પછ 


સુરેશ : 


પ્રવેશ ત્રીજે. 


પડેલેથી સ્વત'ત્રતા આપે તે. છોકરીએ સ્વચ્છ'દ 
શીખે ને | ઓએને વળી સ્વત'ત્રતા શી ? 
ખડેત ! એ ખધી વાત હમણાં રહેવા દો, એમાં 
વાંક ફે!ઇનો નથી, નથો સાખાપતો ફે નથી 
ભણુતરનો, વાંક એ લોકોનો પણુ કેમ કહાય ? 
જુવાન સ્રી-પુરુષો! ગાઢ પરિચયમાં આવે, એટલે 
આવુ'જ પરિણાસ આવે. અગ્નિ આગળ ઘી કેટલે 
વખત ટકી શકે ? 

પણુ ભાઈ! એમ હોય તે અસિ પાસે જઈએજ 
શુ કામ? 

એ તો અનિવાર્ય છે. જેડે ભણ્યાગણ્યા અને 
આચાર વિચાર મળતા આવે, એટલે આપોઆપ 
સાયા ખ'ધાય. 


અળી એ માયા. એ ખધુય કહેવાનુ. એ સુધારામાં- 
જ ફહુનિયાની પાયમાલી થવા બેઠી છે. 


: અડેન ! જે થઈ ગુ' તેના વિચારો હવે ન કરો, 


જે કેરવાનુ' છે ત્હેના વિચાર ફેરે, 

( આવેશમાં આવી જઈ ) હૅવે રે! વિચાર ફેરવાનો 
હેતો ? ( નચ્ર અવાજે ) પણુ ભાઈ ! સહારો શે 
ગુન્હા થચો ? સ્હારામાં એમને શી ઉણુષ લાગી ? 
સહે" એમની કયી ઈચ્છા પૂરી ન પાડી, કે આજે 
આમ સ્ડુને તજી ખીજી તરફ વળ્યા? ( ત્હેની 
આંખમાંથી આંસુ દડદડવા માંડે છે) જીવનમાં 
પડે' કદી એમનો એક શખ્દ ઉથાપ્યો નથી. એકે 


પ૮ 


ગ્રવેશ ત્રીજે. 


અ'દી શુલામડી ન કેરે એટલી એમની સેવા કરી, 
એમને માટે મઠારી જાત અડધી કેરી નાંણુ છુ. 
છતાં મ્હારે નસીબે જ'પી ખેસવા વારે નહિ. 
(કટાક્ષથી) હા. હું' અગ્રેજી ભણી નથી, વિલાયત 
જઈ બેરિસ્ટર થઈ આવી નથી, કે એમને મીઠા 
સીઠા શખ્દો કહું. 

સુરેશ ખ્હેન | વાંકે ત્ટુમારાો નથી. માનવ મનની. 
નખળાસનો છે. 


લક્્મીઃ માણસ પોતાના મન ઉપર કાણુ નહિ રાખે, તે! 


જ જાનવર રાખશે ? 

સુરેશ : એ ખધુ' ત્ડેમે અને હું' સ્હમજીએ છોએ. ચકાન્ત 
અને નીરૃબ્હેન પણુ શ્ડુમજે છે, પણુ તે પ્રમાથે 
તેએ વર્તી શકતાં નથી, જ્ઞાનને જે પ્રર્યું મણે 
જીવનમાં ઉતારાતુ હોય, વિચાર શમાળે આચાર? 
રાખી શકાતેપ હોય તો જગતમાં ઝકુરાપણુ ત 
રહૈ. વિચાર અને વર્તનના ભેટ એટલેજ પૃ” 


સુરેશ : 


લક્ષ્મી: 


સુરેશ ઃ 


લક્ષ્મી? 
સુરેશ : 


લક્ષ્મી: 


પ્રવેશ ત્રીજે. 


પહેલેથી સ્વત'ત્રતા આષેૅ તે! છોકરીએ સ્વચ્છ 'દ 
શીખે ને! સ્રીઓને વળી સ્વત-ત્રતા શી ? 
ખ્હેન ! એ ખપી વાત હમણાં રહેવા દો, શમાં 
વાંક કોઇનો નથી. નથો સાખાપનો ફે નથી 
ભણુતરને।. વાંક એ લે(કોનો પણુ ફેમ ડહઢાય ? 
જીવાન સ્ત્રી-પુરુષો ગાઢ પરિચયમાં આવે, એટલે 
આવુજ પરિણાસ આવે. અગ્નિ આગળ ઘી ઝેટલે! 
વખત ટકી શકે? 

પણુ ભાઈ! એમ હોય તો અજ્ઞિ પાસે જઈએજ 
શુ કાસ ? 

એ તો અનિવાર્ય છે. નેડે ભણ્યાગણ્યા અને 
આચાર વિચાર મળતા આવે, એટલે આપોઆપ 
સાયા ખ'ધાય. 

ખળી એ માચા. એ ખછુ'ય કેહેવાતુ'. એ સુધારામાં- 
જ હુનિયાની યાયમાલી થવા બેઠી છે. 

ખ્હેન ! જે થઈ ગયુ' તેના વિચારો હેવે ન કેરે. 
જે કરવાનુ છે ત્હેના વિચાર કરે. 

( આવેશમાં આવી જઈ ) હવે શે। વિચાર કરવાને, 
હેતો ? (નગ્ન અવાજે ) પણુ ભાઈ ! સ્ડારો શે 
ગુન્હા થચો ? સ્હારાસાં એમને શી ઉણપ લાગી ? 
સહે એમની કયી ઈચ્છા પૂરી ન પાડી, કે આજે 
આપ સ્ડને તજી ખીજી તરક્‌ વળ્યા? ( ત્ડેની 
આંખમાંથી આંસુ દડદડવા સાંડે છે) જીવનમાં 
સડે” કદી એમનો એક શખ્ટ ઉથા'પ્યો નથી. એક 


પત 


પ્રવેશ ત્રીજે. 


લક્ષ્મી: જરર આાવજેઃ ત્ડેમે આવો છો ત્યારે સ્હને કાંઈક 
યેન પડે છે. 
[ ચજકાન્ત પ્રવેશ કરે છે. આવી કોટ ઉતારવા માંડે છે. 
સુરેશ પાછે કરે છે તે એની નજર એનાં તરક પડે છે. ] 
સુરેશ? કેસ, કાન્ત ! ડયાં જઈ આવ્યો ? 
ચ“દ્રકાન્તઃ જરા હૈ'ગીગ ગાર્ડન ઉપર કરવા ગયાં હતાં ? 
સુરેશ? હુ પણુ ત્યાંજ આવવાને વિચાર કરતો હેતો, 
પૃણુ પછી અડીં લક્ષ્મીબ્ડેન પાસે બેઠે. 
લક્ષ્મી: સુરેશભાઈ ! ત્યારે અડી જમીનેજ જજને ! 
સુરેશઃ ના, ઘેર'રાહ નેતા હરે. 
લક્ષ્મી : (સટ્ટમિત) હસણાં કયાં કેઈ ઘેર રાહ જનાર છે ? 
સુરેશ : (ડુસતાં) કોઈ તો નથી પણુ ખા તો છે ને ? 
લક્ષ્મી : ત્યારે હુવે લસ કરી નાંખેને ફે ખાના જીવને કાંઈ 
નિરાંત થાય. 
સુરેશ : હમણાં શી ઉતાવળ છે ? ચાલો, ત્યારે હું' જઈશ. 
લટ્ષ્સો : આવન્ને ! 

[સુરેશ જય છે. લટ્ટમી બારણું બધ કરી ચદ્રકાન્તના 
અસ્તવ્યસ્ત પડેલાં કપડાં લઈ ષોગ્ય સ્થાને મૂકે છે. ચ%કાન્ત ખોલ્યા 
-ચાલ્યા વગર ખુરશી ઉપર છત તરક દષ્ટિ નાંખી મેસી રહે છે. 
લક્ષ્મી રથે[ડ#મ/ જાય છે. થોડીવારે “હર આવે છે. ] 

લક્ષ્થો : થાળી પીરસી છે. 
-ચ*ડ્રકાન્ત: ( બેદરકારીથી ત્હેની સામે જયા વગર) સ્ટારે 
નથી જમવુ. 


દ્ર્ક 


લક્દ્મી : 
ચ'દ્રકાન્ત : 
લક્ષ્મીઃ 
ગચજકાન્તઃ 
લક્ષ્મી: 
ગચદ્કાન્નઃ 


લક્ષ્મોઃ 
ચદ્ર્કાન્તઃ 


ગરવેશ ત્રીજે. 


( ધીસેઘી ) ફેમ ? 
સ્ડાર્‌' જરા માથુ દુઃખે છે 
ચાલો, હુ' જરા સાથું' ઘસી આણું. 
ના તું જસી લે. 
ત્યારે સ્ટારે પણુ તથી જમહુ. 
સ્ડારે લીધે તું શું કામ દ શ્્ે સરે છે? જા ડું 
જમી લે, 
સ્ડુને પણુ અત્યારે ભૂખ ધી 
( જરા છછેડાઈ) ચાલ હું પણુ ત્યારે જમવા 
આવુ' છુ. (કચવાટ સાથે ઉભે! થાય છે.) ત્ડુમારા 
તે કાંઈ સ્વભાવ છે 
[ ખત્ને રસોડામાં જ્ય છે. ] 


હર 


મવેશ ચોથે 


કાળઃ--ખીશ્ન દિવસની બપોર. 
સ્થળ:--ચદ્રકાન્તતા ખ્લોકતું દિવાતખાતુ. 
[લક્ષ્મી હાથમાં એક કપડુ' લઇ શીવે છે. પરતુ તેમાં ત્હેતુ' 
ચિત્ત પરોવાયુ' લાગતુ' નથી, રડી રડી ત્હેતી આંખે સુજી ગઇ છે. 
આખરે તે કપડું નોચે મૂકે છે. એક ઉંડા નિઃશ્વાસ તાંખે છે.] 


લક્ષ્મી : પ્રભુ! આ જીવન કરતાં મૃત્યુ આપ. સહારા કયા 

ભવના પાપની શઆ લવે શિક્ષા કરવા ખેઠો છે. 

જગત સ્ડાર્‌' નથી, પ્રભુ તુ' પણુ આજે સ્ટારે 

નથી. કૅલિસુગમાં ત્ડારા રાજ્યમાંથી પણુ ન્યાય 

: અને નીતિ ઉડી ગયાં, પવિત્ર આત્માઓને પીડવા, 

સ્વશચ્છ'દીએઓને સ'તોષવા એજ ત્હારો ન્યાયને ? 

કૅલિસ્ુગમાં તું' પણુ ફર થચે. સમયથી તુ પણુ 

પલટાચેો. (થોડી વાર રહીને) હા ! પણુ ત્હને 

શીદ રોષ દઉ? જેને પૂર્ણ પ્રેમે ચાહી રહો છુ, 

ત્ડારાથીએ વિશેષ ભડ્તિભાવે પૂજી રહો ૪ 

તેજ જ્યારે સ્ટારાથી વિસ્ુખ બની બેસે ત્યારે 

તુ” તો ષછી સહારો કેસ થાય? હા! પણુ જું 

ત્ડેને સ્ઠારી દયા યણુ નથી આવતી ? ડુ સ્હારી 

કસોટી કરવા માંગે છે ? ના. ના. કસોટી આટલી 

ફૂર, આટલી કઠણુ ન હે(ાથ, માણુસની સહેન- 
શક્તિ ની પણુ મર્યાદા હોય. 


1કરી પાછુ હાથમાં કપડુ' લે છે, અને નીચે મૂકે છે. ] 


પ્રવેશ ચોથે. 


ગ્ડાલા ! નાથ! ત્ડુમતે પણુ આ શુ' સુજે છે? 
સ્ડારો શો ગ્રુન્ડો થયો ફે આજ સ્ડ્ારા સટી 
અન્યના થચા? કેલાફે। સુધી હું' આતુર નયને 
ત્ડેમારી શહે જયાં કરૂ', ત્યારે ત્ડુસે આવી સ્ડારી 
સ્ડામે પણુ ન જુએ. હું' ત્હુમને વ્હાલથી બોલાવુ' 
તો ત્ડેમતે જવાખ આપવા જેટલી કુરસદ પણ્‌ 
ન મળે. હું' મહેનત કરી સ્ડારી જાત અડધી 
ઝરી નાંખુ તો ત્ડુમારાથી લાગણી ભર્યો, સ્નેહુ 
ભરચ એક શબ્દ પણ ન બોલાય. (નિઃશ્રાસ સૂકે છે) 
હા. પણુ વાંક ત્ડેમારો એ નહિ, વાંકે મહારા 
ભાગ્યને. લાકેડાના ચુતળાને નટ જેમ નચાવે તેમ 
નાચે. ત્ડેમે પણુ આજે નીરૃના હાથમાં એવા 
પૂતળા જેવા બની રહ્યા છો, (થોડી વાર બેસી 
રહે છે, અચાનકે એની સ્ુખાકૃતિ બદલાય છે. અતે 
અવાજ સ્હોટો થાય છે. ) નૌરૂ ! સ્હે' ત્હાર્‌' શુ' 
ખગાડયુ' કે આજ સ્હારૂ' સર્વસ્વ છીનવી લેવા 
ખેઠી છે ? કયા જન્મતુ' આ જન્સે વેર વાળે છે? 
એક સર્ષિણી માકક પરાચા ઘરની આજ ઝુ 
સાલિડ્ટ થઈ બેઠી છે. ત્ડારા ઝેરે મ્હારા આખા 
જીવન અને સ'સારનો સત્યાનાશ વાન્ચે. સારા 
સર્જ ફુઃખતુ' કારણુ તુ'જ. (એને ચ્ડેશે ફ્રી 
પાછો પહેલા જેએ થઇ જાય છે ) ખ્હેન ! ત્ડેને 
પણુ શીદ્ટ દોષ દઉં ? જ્યાં સ્હાર્‌' ભાગ્યજ ફેટેછુ 
ત્યાં ત્ડેમે બધા શુ કરવાના હેતા ? ત્ડમે સર્જ 
«હેમાં માત્ર નિસિત્ત રૂપ છે. ( નિઃશ્ાસ મૂકી » 


દ્૪ 


પ્રવેશ ચોશ્રે. 


જ્યારે સહારા પોતાના પુરુષનેજ સ્હારી ટયા ન 
આવે, ત્યારે તું' તો પરાઈ છે. ત્ડારા અ'તરમાં 
સ્હારે માટે લાગણી કે દયા ડયાંથી વસે ? 

યજુ! હું' શુ' કર ? ક્યાં નઉ' ? નીરૃતે ષગે 
પડી સ્હાર્‌' લુટી લીધેલું' ધન પાછું આપવાની 
વિન'તી કર્‌'? તે માનશે ? ફેમ સાને રે હાથમાં 
આવેલુ રત્ન કેને છોડવુ" ગમે ? 

[ થોડી વાર એ બેસી રહે છે. ત્હેના ચ્હેર ઉપર ઉગ્રતા છવાઈ 
રહે છે, ત્હેનાો અવાજ દઢ થાય છે ] 

--ને--મ્હતે જીવતી ખાળનારને પગે હુ' પડુ' ? 
તેતો! કદાષિ ન ખને. તે કરતાં ચૃત્યું સાર્‌. જીવન. 
ભર આ ભડભડતી ચિતામાં બળવુ' સાર્‌. એક 
પાપીને ષગે પડી સ્ડારી પવિત્ર જાતને શીદ 
અભડાવુ' ? અને સુરેશભાઈ એના તરક મીઠાશથી 
વર્તવાતુ' ફાડે, શ કેસ ખને ? 

પરણી અતેકે અભિલાષા રાખ્યા હતા, અનેક 
ઉ'ચી ઉ'ચી આશાશ| ખાંધી હતી. ( ત્હેની 
શંખમાં પાણી ભરાઈ આવે છે.) તે વિલાયત 
ગયા ત્યારે પણુ ભવિષ્યના સ્વ'્નાં સેવી સહે 
ગમે તેમ દિવસો! પસાર કર્યા. ( તિરસ્કારચુક્ત 
અવાજે ) સટારા પણુ સનોરથ હતા. નીર્‌ ? ત્ડારા 
જેવુ મ્હારે પણુ હૃદય હતુ. સ્‍્ડેને પણુ જીવનના 
લ્હાવા લુ'ટવાના કેડ હતા. નીર્‌ ! નીર્‌ ! આજે 
“«હે' તે.સવ છુ'ટી.નાંખ્યા. સ્ટારી આશાઓનેો 


દ્્ષ 


પ્રવેશ ચોધો, 


ક 


ગગનચુસ્મી ગહ ત્હે” જમીનદોસ્ત કર્ચ. ત્ડૅને 
કેમ માફ્‌ કર્‌ ? ત્હારા તરક મીઠાશ ફેમ ખતાવુ' ? 
(નિશ્ચયાત્મક અવાજે ) ઝેર અસૃતથી ન ટળે, 
ઝેરને તો ઝેરથીજ મારવુ' જઇએ, 


[ લદ્દમી ધોડી વાર્‌ 6 વિચારમાં નિમગ્ન રહે છે. વિચારોને 
લીધે એના મેહા ઉપરના ભાવ ધડી ઘડી બદલાય છે. આમ પાંચેક 
મીતીટ વતીત થઈ હરે ત્યાં ધઢડી વાગે છે. લદ્દમાં બારણુ' ઉધાડે 
છે" અતે રમા પ્રવેશ કરે છે. ત્હેવું ચરર સુડકુ' સોટી જેઝુ' અને 
વૃર્ણુ ગૌર છે. હેતું નાક તીણુ' અતે લાંછુ છે. અતિશય ચિતત 
અભ્યાસ % એકલવાયા, રસહીન જીવતતે લીધે ત્હેનાં ચહેરા ઉપર 
અૃદ્ધાવસ્યા જેવી રેખાએ પડી ગળ છે. ત્હેના સુખ ઉપર ગાંભીર્ય છે 
પણુ તેમાં ચિ'તન કરતાં અહંકાર વધારે તરી આવે છે. ત્હેવું' વય 
ક્ઞગભ્ગ ત્રીસેક વર્ષતુ” હશે, પણુ અન્નષ્યાને લગભગ પાત્રીસ સાડત્રીસ 
જેટલુ લાગે. ત્હેનાં કપડાં કિમતી અતે સકાઇથી પહેરેલા છે. પહેરવેશ 
ઉપરથી એને કોઇ પારસી સ્રી સહજ કલ્પી રકે. ] 


ર્માઃ કેમ ખ્હેન શું કરવા માંડયુ' ? 
લક્ષ્સી : આ; જરા શીવતી હતી. 
(રમા અતે લદ્દમી સોકા ઉપર બેસે છે. ) 
રસા: ત્ડેમને એવુ' એવુ" કરવાતુ'જ ગસ્યા કરે છે શુ ? 
ગામમાં ખધા દરજી મરી પરવાર્યા શુ ? 
લક્ષ્મીઃ ઘરતું' કામ કૅરવામાં શરમ શી? પણુ આજે કાંઈ 
અયયારમાં ? 


રમાં; ઘણુ દિવસથી મળાતું ન્હોતું) અને આજે કાંઈ 
ભાસ કાસ ન હેતું” એટલે સહે” જાણ્યું ચાલ જરા 


લક્ષ્મી: 
ર્માઃ 


લક્ષ્મી : 


શક 


કમા 


લક્ષ્મી: 
કમા: 


લક્ષ્સીઃ 


૧સાઃ 
લક્ષ્મી: 


રમા ઃ 


પ્રવેશ ચોથે. 
લક્ષ્મીબ્ડેનને મળી શ્રાવુ'. કૈમ તખીયત તે! સારી 
છેતે? 
! ન 
; ચ“્રકાન્તભાઈ ચેસ્ખરમાં ગયા છે ? 


છં હ 


ટ 


હા. 
હમણાં તો એમતુ' કામ કાંઇ ખછુ વધી પડયુ* 
છેતે? 
શુ? 
ત્ડુચને કાંઈ ખખર નથી ? આખુ” ગામ વાતે કરે 
અને ત્ડમે ન જાસો; એ તે કેમ ખને ? 

( લદ્મીનુ' મોઢું પડી જ્વય છે. ) 
ખ્હેન ! એમ સાથે હાથ દઇ બેસે કાંઈ દહાડો ન 
ઉદ્યડે. ત્ડુમારે કાંઈ પગલાં લેવા નેઇએ. એમ તે 
ડયાં સુધી સાંખી શકાય ? 
એમાં હું શુ' કરી શકવાની હતી ? સહે” તો હેવે 
આશાજ મૃષ્ઠી દીધી છે. 
સાણુસ પ્રારે તે કરી શકે, તો આટછુ' નહિ થાય ? 
ખડેન, ભાગ્યજ જ્યાં ઉલટુ' હેય, ત્યાં બધાજ 
સાનવપ્રયત્તે! નિષ્ફળ નીવડે. 
એમ ભાગ્ય-ભાગ્ય કરે જુ' વળે ? સ્ડાર્‌ 
સાની એક ચાસેો ટ્ર'કી જુએ. 


લક્ષ્મી? જ્યાં ફેકેલા ખધાજ પાસા ઉ'ધા પડ્ધા, હાં એક 


દક 


3્સાઃ 


લક્ષ્મી : 


ક્માઃ 


લક્ષ્મીઃ 
ક્માઃ 
લક્ષ્મી: 
રૃમાઃ 


લક્ષ્મીઃ 
જમા? 


ગ્રવેશ ચોથે. 


વધારે ફરકે શે! ફાયદો ? ઉલટી બગડેલી બાજી 
વધુ બગડશે. 

હ્ડુમારામાં હિ'મત અને ચતુરાઈ હોય તો આતે. 
જરૂર સવળેા પડવો નેઈએ, 

ખડેત | એ ખધુ'જ પત્થર ઉપર પાણી, સ્હારી 
ખધી [હ'મત ખૂટી ગઈ, ચતુરાઈ ચાલી ગઇ. 
છતાં ડુખતો માણુસ જેમ તરણાંને પણુ પકડવા 
યત્ન કરે તેમ હું” પણુ સ્હારાથી ખનતુ' કરીશ. 
લક્ષ્મીખ્ડેન ! સ્ડારો ઉપાય સહેલો છે, સરળ છે. 
જેવી સ્રીએમાં ઇર્ષ્યા છે તેવીજ અને તેટલી 
અથવા તેથી કાંઈક અરો એઇછી પુરષોમાં પણ્‌ 
છે. ત્ડેમે ચ'કાન્તભાઈના હુંદયમાં ઈઠ્યાતો. 
ઉદ્ભવ કરે. 

તે ફેમ ખને? 

સ્ડારૂ' કહ્યુ' માનો ત્‌ા! જેવા સાથે તેવા થાવ. 
જ્યારે ત્ડેમારા તરક એ ખેદરકારી બતાવે ત્યારે 
ત્ડુમારે શા માટે ત્ડેમની દરકાર રાખવી જેઈએ. 
( ડુઃખિત અવાજે ) ખ્હેન ! એ તો યુરુષ છે. ફાવે 
તેમ કરે, કાંઈ આપણાથી તેમ થવાતુ' હેતુ ? 
(જરા સ્ડોટેથી) કેમ ન થાય? શુ ચુરૃષરો 
એટલે સ્વર્ગમાંથી ઉતરી આવ્યા ? 

ના, એવુ તો નહિ, પણુ ફેર તો પડેજ ને ? 
એમાં વળો ફેર શાનો પડે? ( શુસ્સામાં) તિરસ્કાર 


દ્ર 


ગ્રવેશ ચો, 


સાથે ) સુરુષો હૃદયડીન છે; ત્ડે જેસ ત્હેમને 
પગે પડવા જરે તેસ તે વજુ ડાર કરશે. જેમ 
ત્ઝુસે ત્ડેમને વધુ પૂજશોા તેમ તે ત્કુમતે વકુ 
તરછેડરે. 
લદ્સી: »હેન ! ભાવની ભક્તિ કોઈક દિવસ પણુ ટ્ળશ્રે. 
2માઃ એ ત્ડુમારો 'ઝાંઝવાનાં જળ જેવી કેવળ અ'ધશ્ર્ા 
છે. પુરુષો કેવળ દવાર્થી છે, ત્હેમને પોતાના 
સ્વાર્થ આગળ આગ તરક સેવાની ટુરસદ પણુ 
નશ્રી હોતી. પોતાની વાસતા તૃસ કરવા જેટલે 
ત્ડેમનો આીએમમાં સ્વાર્થ. તે સ્વાર્થ સિદ્ધ થયે 
કે તે ત્યાં, ત્ટમે અહીંયાં. ઝુરુષો, સીએને રમકડાં 
જેવી ગળે છે. એથી વિદ્દોષ અધસતા-યારવતા 
શામાં હોય ? 
ઇડેન ! આખરે ગ્રુરુપ તે પુરુષ. આપણાં દેડતા 
માલિક, હૃદયના દેવ. 
સેકાએ થયાં વર ઘાલી બેઠેલા ત્હુમારા આ જૂના 
અને જડ વિચારાજ સ્રીઓની પ્રગતિ અવરોધે 
છે. તે સાટે આજની અચિક્ષિત આ્રીઓ ચુરુષો 
જેટલીજ જવાબદાર છે, આટઆટલું સહન કરે 
છા છતાં ત્ડુગશને એ ષક્ત્રતા છોડવી તથા 
ગમતી, ઉલટાં એને ન્હેતરા છે. એટલેજ 
અમાર્‌' ધર્જુ' પાર ઉતરતુ' નથી. ખાકી તો ઓએ 
ક્યારનીએ જુરુવો જેટલી લ્વત'ત્ર થઇ ગઇ હોત. 
: પણુ બ્હૈત ! એ સ્વચ્છ'દી સ્વત'્રતા ઝરતાં પવિત્ર 
પરત'ત્રતા શી બોર્ટી ? 


ત્્ષ્મી 


શક 


કમા 


હ 


ર૧ 


પ્રવેશ ચોથે. 


રસા : ત્યારે શુ' ગુરુષોને સ્વચ્છ'દી રહેવા દ, આપણે 
સહેન કર્યા કરવુ'? પુરુષ જે કરી શકે તે ઔ 
કેમ ન કરો શકે ? સ્વત'ત્રતા પ્રત્યેક વ્યક્તિને 
જન્મસિદ્ધ હેક્ક છે. મુદરતે બન્નેને સમાન સરજ્યાં. 
છે, તો પછી સુરુપોતુ' સ્વચ્છ'દી સ્વામિત્વ ગાએ. 
શા માટે સ્વીકારવુ' નેઈએ ? 
લક્ષ્મી: ખડેન, ઝુદરતે બન્નેને સમાન ડયાં સરજ્યાં છે ? 
બન્નેનાં ક્ષેત્ર, કર્તવ્ય અને પર્સ જુદાં છે. ચુરુષ્‌ 
એ ખાહા સ'સાર્તો સચ્રાટ્‌ છે, સ્રી એ ગૃહ- 
સ'સારની સાસ્રાસ્ી છે. 
ર્‌માઃ (મ્ડેણુ' મારતી હોય તેમ ) એટલેજ ત્ડુમે આ. 
ઘરતુ' સાચ્રાસૌપદ શૈ।ભાવી રહ્યાં છે. 
[ લદ્દ્મીતે દાજ્યા ઉપર ડામ ચ'પાય છે, એ એક ઉન્ડ્ડા 
નિઃ્શ્વાસ મૂકે છે. રમાતું લક્ષ તે તરક નથી પડતુ, ] 
આટલા અતુભવ થયા, આટઆટથુ' વેઠો છે, 
છતાં'ત્ડેસે, ત્ડુમારા જડ વિચારે! નથી છેડી શકતાં. 
લક્ષ્મી: ખ્હેન ! વીસ વર્ષથી મનમાં ઘર ઘાલી બેઠેલા એ 
વિચારો આ ભવે ફેમ જય ? અતે આપણે કરી. 
પણુ શુ' શકીએ ? 
રમા: શુ' કમી શકોએ ? ઈચ્છા હોય, સ્વત'ત્રતા વ્હાલી 
હોચ તો સર્વ કરવા તૈર્ટીર થવુ' પડે. આખુ' સરી- 
જગત સૂુરુષાના પ્રજુત્તથી અને સ્વછ'હી સ્વામી- 
ત્વથી ત્રાસી ગષુ' છેં. તે વખતે આપણે આસ. 
બેસી ન રહેવુ' નેઈએ. 


[9૦0 


લક્ષ્મી : 
કમાઃ 


ગ્રવેશ ચોથે. 


બેસી ન રહેવુ ત્યારે શુ' કરવુ' ? 

આપણે પણુ આપણા હડકેોની માંગણી ક 
જેઇએ. સન્‍માન અને સમાનતા સાટે બડ 
ઉઠાવવુ” જેઈએ. 


લક્ષ્સો: પણુ ખ'ડ કોની સ્ડામે ઉઠાવગે ? 


ર્સાઃ 


પતિ સ્હામે, પિતા સ્‍્હામે, ચુત્ર સ્હાસે, યુરુષ સાત્ર. 
શ્ાપણા ખ'ધનેાનાં કારણુર્ષ છે, આપણા શસ્ન છે. 


લક્ષ્મી: ખ્હેન ! એમ છેલ્લે પાટલે તે બેસાતુ' હશે ? 


ચુરુષોએ આપણુ શુ' ખગાડયુ' ? 


રમા: શુ' ખગાડયુ' ? સર્વસ્વ ખગાડયુ'. શાસ્ત્રો રચ્યાં, 
લક્ષ્મી: એના ન્ટેવુ' ઉત્તમ શુ'? 
રમા તેજ ત્ડુમારી આંખોએ નથી દેખાતુ એમ કહા 


લદ્્સી : 


ક્માઃ 


એના નેવુ' પક્ષયાતી શુ' ? શાસ્ત્રો રચ્યાં ત્હેમાં- 
પુરુષોને પ્રભુ આલેખી-સ્રોએને માથે દાસત્વના 
ભાર લાદ્યા. 

ખડેન ! શાસ્ત્રોમાં તો સ્રીને શક્તિ-દેવી તરીકે 
ગણી છે. 

હા. છતાં તે કહેવાતી દેવીએને પતિનો ભક્તિ 
કરતી, અને તે દ્વારા આત્માન્નતિ સાધતી 
આલેખી છે. 


લટ્ટ્મી : પણ.... 


રમા 


: (ત્હેને અટકાવી ) સ્રીઓને સ્વરક્ષણ માટે નાલાયક 


છવ 


પ્રવેશ ચોથે. 


ડેરવી. અને પોતે શારીરિક રીતે ખળવાન રહા 
એટલે સસગ્ર સત્તા હાથ ફરી બેઠા. 
[ હેતામાં વકતાની છટા આવે છે. તે ભૂકી જય છે કે આ 
કાઉન્સીલ વા પ્લેટફોર્મ તથી, પણુ લક્ટમીતું ધર છે. ] 
સ્ાએની શારીરિક, માનસિક, સાંસારિક, રાજકીય 
પ્રાર્સિકે વ્યકિતસ્વત'ત્રતા પર તરાય સારી તે 
ખૂચવી લીધી; એમાં શું' ખાકી રાખ્યુ' ? એજ 
ચુરુષોએ પતિ પાછળ ખળી મરનારને સતી કહી.... 
લક્ષ્મી : પણુ હેન ! સીતા, સાવિત્રી અને દ્રૌપદી... 
રમા? («હેને અટકાવી) હા. હા. સૌતામાં કેવળ દાસીવૃત્તિ 
હતી. એક સુરુષ ખાતર આઢટલુ' સહેન કયું” 
છતાં ત્હેના ખદ્દામાં શું' ? ત્યાગ, રામને પ્રજા 
સ'તોષવી હેતો, સીતા ન્હોતી સ'તોષવી, સાવિત્રી 
સ્તેડ્ઘેલી હતી, દ્રોપદી પરત'ત્રતા-પ્રિય હુતી. 
, લક્ષ્મી : ખડેન ત્ડુમારો ભૂલ.... 
[ પોતાતી ધૂનમાં તે ત્ડેતે સાંભળતી નથી, અતે એક વકતા 
શાફક ખોલ્યેજ જાય છે ] 
શમા: હુજી આઢછું એણુ' હતું તે પતિને પરમેશ્વર 
તરીકે પૂજવાનો ઉપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ ન ફળે 
માટે ખળજેરીથી કરજ પાડી. બડેન | અત્યારે 
સ્રીઓ કૅચી કક્ષા ઉપર છે ત્ડેના ખ્યાલ કરે, 
[ હેતું મે!હુ આવેશને લીધે લાલ થાય છે, લક્ષ્મીનું એના 
ખેલવા તર્ક પૂરતું' લક્ષ નથી, તે અવલેકયા વગર એ ખોલ્યેજ 
“જય છે. ] 


છ્ર્‌ 


ગ્રવેશ ચોથો, 


સ્રૌગમાની ગણુત્રી પ્રનેત્પાદક ય'ત્રમાં કરી. 
તહેમતા બાળકોની આયા ખનાવી, રાંધી જમાડનાર 
એક ભહિયારણુ જેવી ત્હેને લેખી, ઝાડુ કાઢનાર 
વાસણુ માંજનાર એક બે ખદામતી ઘાટણ્‌ જેવી 
ત્હેની સ્થિતિ ફેરો. કપડાં ધોનાર ધોખણુ અને 
એમની શારી(ર્કે સગવડતા સાચવનાર દાસી 
ખનાવી, ત્ડેમની વિષયવાસના પોષવા વેશ્યા 
બનાવો. સ્રીઓની અધોગતિસાં હવેશુ' ખાકી રહ્યુ”? 
લક્ષ્યો: ખ્હેન | ત્ડેમે પ્રશ્નની એકજ ખાજીુ જુઓ છે. 
એ સ્રીઓએ ન્તતે ન્હોરી લીધ્ધેછું કર્તવ્ય છે. 
પુરુષો જ્યારે આખો દિવસ પોતાની જાત ઝુડે, 
ત્યારે સ્રાંઓ શુ' ઘશ્તુ' કાસ કરવામાં ઘસાઈ 
જવાની હુતી ? ઘસ્તુ' કામ કરવુ' એમાં શી 
અધમતા ? અતે ઘેર ઘેર કાંઈ સ્રીએને ત્હેમે 
કલ્પો છે, તેવી લેખવામાં નથી આવતી. 
રમા: ત્યમે હજી ખડારની દુનિયા બરાબર નથી નઈ. 
સમાજના ત્રણે વર્ગમાં જીએ : ઉપલા વર્ગમાં 
સ્રીઓને સાથે કરવા જનાર, ત્ડેમના ઉપલકીઓઆ 
શિઇછાચારો પૂરનાર, ત્ડેમના ગૃહો શોભાવનાર, 
સૌન્ટર્યની પૂતળીએ જેવી ગણુવામાં આવે છે, 
એમાં છએને શારીરિકિસ્વાત'શ્ય હર્‌ પણુ 
સાનસિક નથી. સથ્યસ વર્ગમાં તો ત્ડેને એક 
અ*દી ગુલાસડી નેવી ગણુવામાં આવે છે. સ્ડેવારે 
ઉંઠે ત્યારથી, મધરાત સુધી એક વેઠીયણુ માકક 
એની પાસેથી જત મહેનત લેવામાં આવે અને 


છ્૩ 


લક્ષ્મી 
'ક્સાઃ 
લક્ષ્મી : 


મવેશ ચોથે. 


એ સર્વના ખદલામાં વધ્યુ-ઘટયુ' ખાવાનું અને 
વર્ષે દિવસે બેચાર છુગડાં, મજુર વર્ગમાં તટટુપરાંત. 
સ્રીચાને ધર ચલાવવામાં પણુ પોતાના હિસ્સો 
આપવો પડે છે. અને ચોથો વર્ગ તે વેશ્યાવૃત્તિ 
કરનાર. એમને વેશ્યાએ કેં બનાવી ? એસને 
એ અધમ દિશામાં કેણુ દોરી ગયુ' ૨ રોજરોજ 
પોતાની જાત વેચવાતું' અમાત્રુષી કૃત્ય એમને. 
જાણે શૌખવાડયુ' ? એ જીવન સ્વત-'ત્ર છે, છતાં 
ચેટ પૂરતુ' પરત'ત્ર છે. ખ્હેન ! ચુરુષોને આની 
મિત્રતા નથી નેઈતી, ત્હેમતુ' દાસત્વ જેઈએ છે. 
«હેમની મીતિ નથી જેઈલી, ભકિત જેઈએ છે- 
ત્ડેમતો સહકાર નથી જેઈલો, સેવા જેઈએ છે. 
ત્ડેમે કહ્યુ” તે કદાચ ખરૂ હશે. 

હેશે શુ'? છે. 

પણુ ખ્હેન ! ખે હાથ વગર કાંઈ તાળો પડે ? સ્રૌઓ 
તો ગ્રહફાર્ય માટેજ સર્જાઈ છે. સુસુષ તે ઘરતુ' 
કામ કેરે, છોકેરા ઉછેરે ફે કમાવા જાય ? અને. 
ત્ડેમે ન માનો પણુ વેશ્યાવૃત્તિસાં પણુ સ્રીઓનોાજ 
ડારે ભાગે વાંક છે. શા માટે પૈસા અને સ્વચ્છ'ટ- 
ના એવા મોહે જેઈએ? ધળ પડી એમના 
જીવનમાં અને એવી સ્વત'ત્રતામાં. એ કરતાં તે 
ચરત'ત્રતા સારી, ગુલામી સારો. આપણી જાત- 
ખડેનાજ ક્ષણિકભોગ અતે વિલાસની લાલસાએ 
હાથે કરી કૂવામાં પડે ત્ડેસાં ખીચારા પુરુષો 
શુ' ૩૨? 


છટ 


ક્માઃ 


લક્ષ્મી: 
કેસા: 
લક્ષ્સો: 


પ્રવેશ ચાથ્ો. 


એ સ્હુસજતાં ત્ડુમતે હજી વાર છે. એ ચુરુષોએજ- 
સ્રીઓઆને ધક્કો મારી અધમતા અતે અનીતિના 
કુવામાં હડસેલી દીધી છે. ધર્મ અતે સમાજ રચી 
એકપક્ષી સિદ્ધાન્તો રચ્યા, પુરુષ ધારે તો શક 
સામટી પાંચ બેરોએ પરણી શકે, જ્યારે સૌથી, 
એક સરતાંએ બીજે પતિ ન થાય. આ ડ્યાંને. 
ન્યાય ? પર્મના પડદા પાછળ સ્રીએઓને ફરજીયાત 
વૈધન્ય પાળવાની કરજ પાડી. એમાંથી વેશ્યા- 
વાડાકઓ ખુલ્યા, અનીતિમય આચરણે ઉદ્ભન્યા; _ 
વર્ણશ'કર, અણુએળખ્યાં, તરછોડાએલાં, કુમળાં 
ખાળે, શેરીઓ સાં ઠોકરે ચઢવા લાગ્યાં. ખંડેન ! હુવે 
તે! ખળવે કર્યા વગર છુટફોજ નથી. સૃષ્ટિના 
સર્જતકાળથી આપણે જે ગુમાવતાં આવ્યાં છીએ. 
તે સર્વસ્વ આપણે પાછુ મેળવવુ' જેઈએ. 

પણુ બહેન ! કોની પાસેથી મેળવશે ? 

ઝેસ, કોની પાસેથી ? સુરુષે! પાસેથી. 

ખ્હેન ! ચુરષા પાસે છેજ શુ'? આપણુ હતું તેં 
તો આપણી પાસેજ છે. અને સદ્ટાકાળ રહેશે. 
આપણે માત્ર તે ભૂલી બેઠા છીએ. ખાડી કુદરતે 
જે આપણતે આપ્યુ છે તે તો આપણુ'જ છે. 
જાઈ ત્ડેસે આપણી પાસેથી લઈ શકે એસ નથો. 
અતે જે બન્ધનેો છે તે કુદરતેજ નાંખેલા છે. 
પુરુષો સ્ડાસે બળવા કરવાથી કુદરતના ખન્ધનેો 
નહિ વૃટે. હુ' તો! માતુ' છુજ કે કુદરતે 


*- “છુધૂ 


રસાઃ 


પાક્ષ્સીઃ 


ર્માઃ 


કમી: 


ક્‌માઃ 


લટ્દમો હ 


ગ્રવેશ ચોથે, 


આપણુને ખે આંગળ નીશ્વાજ સરનયાં છે. સીએમે 
નીચી ગણાવવામાં, પાડવામાં પુરુષો તો માત્ર 
નિમિત્તરૂપજ છે. 

ખ્હેન | એ ત્ડુમારા મગજમાં નહિ ઉતરે, ત્ડેમે 
પરણ્યા છે] એએેટકે પરત તરતના પાંજરામાં પુરાચ! 
છો, ત્યાંથી ત્ડુમને છૂટવુ' નહિ ગસે. જીવનભર 
પરત'્ર રહેનારને સ્વત-ત્રતાનાં સ્વપ્નાં પણુ ફુર્લભજ 
હોય. પરણી ત્હમે એકે પાષાણુ-પ્રતિમાને પૂજતાં 
શીખ્યાં છે, ત્હુમારી ત્હેને દરકાર નથી-ત્ડુમારા 
તરક ત્હેના ભાવ અને લાગણી નથી છતાં ત્ડેમે 
તેનેજ જેઈ રહ્યાં છો, ત્હેનીજ ભક્તિ આદરી 
ખેઠા છો. ત્હુસે જેમ વધુ ભક્તિ દર્શાવરે! તેમ 
તે ત્હુસારથી વધારે વિસુખ થશે, 

( પોતાનુ' ભાન થતાં આંખમાં પાણી સા ) બ્હેન! 
હવે વિસ્ુખ થવામાં શુ' ખાકી રાખ્યું' ? 
ત્યારેજ કડું છુ-કે એમને ઠેકાણે લાવવા હોય 
તો સ્હાર્‌ કહુ” માનો. શં વ્રસિ સાટ્યમ | એ 
સિદ્ધાન્ત સ્વીકારે. એમનાં હૃદયમાં ઇર્ષ્યાને ઉદ્ભવ 
થતાં એ જરૂર ત્ડુમારા તરક વળશે. 

ઇડેન ! જયારે એમને મારી દરકારજ નથી, ત્યાં 
કેષ્યો કેમ ઉટભવે ? 

પ્રથમ તો ત્હેસે એયની દરકાર કરવી મૃકી દો, 
એટલે એમની જાતે ત્ડેમારી દરકાર કરતા આવશે. 
ખડેન ! સ્રી-પર્સને એ ન છાજે. 


ક 


ચ્રવેશ ચોથ્વે. 


ર્માઃ (ગુસ્સામાં) ચૂલામાં ગચો ત્ડુમારો સ્્રીધર્મ. 


લદ્દમી : 


ક્સાઃ 


લક્ષ્મી : 


ત્ડેમારે ત્ટડમારો સ'સાર સુધ્રારવો છે કે નહિ ? 

( દયાસણે અવાજે ) એ સુધારવો કે'ને ન ગસે? 
બસ. તો સ્ડાર' કહું માનો. (સ્વાસ્થ્યથથી) એ 
જેવ! થયા ત્ડેવા ત્ડગે થાવ. એ જેસ ત્હેસને 
તજી અન્ય તરક વળ્યા તેમ ત્ડેમે પણુ વળો. 
અન્ય તરક ત્ડુમારી પ્રીતિ છે, એવો! આભાસ સાત્ર 
થતાં ત્હેમનાં હૃદયમાં ઈચ ઉદ્ભવરે, અને એ 
ત્હુમારા તરષ્ર વળશે. 

(ધીમેથી પણ શ્રદ્ધાથી ) એ તો એલાસાંથી 
નીકળી ચૃલામાં પડવા જેવુ થઝું. બ્હેન ! એ 
વર્તન અનીતિસમય છે, મર્મથી વિરુદ્ધ છે. (દેઢતાથી) 
મ્હારાથી આ ભવે તો! જુ' પણ ખીજ ભવે પણ 
એવુ ધર્સવિરુદ્ધ વર્તન નહિ થાય. 


માઃ એમાં અનીતિ શેની ? ધર્મ શેનો ? ધર્મ અતે 


* લક્ષ્મી : 


નીતિ એ ખન્ને મનકલ્પિત વિષચેો છે. એમાંજ 
સ્રીત્વતુ' સત્યાનાશ વળી ગજુ સમય અને 
સ'નેગો સાથે પર્સ અને નીતિનાં ધોરણુ પણુ 
અદલાવાં નેઇએ. 

ખડેૅન ! એમ કહા કે ધર્મ ને નીતિ નેં લીધેજ 
સ્રીત્ત આટકુજ ટકી રહયુ' છે, અને ધ્રર્ઝ ' શને 
નીતિના મળગત સિદ્ધાન્તો તો સર્વસસયમાં - 


“ સજ દેશમાં સર્વસાસાન્યજ રહેવાના. કદાચ કાળે 


૬ 


પ્રવેશ ચોથો, 


કરી ત્ડેતું' સ્થૂલ સ્વરૂપ ખદલાય, પણુ એનો 
સૂહ્મ આત્મા તો છે તેવોજ રહેવાને, 
રમા ઃ ( ગુસ્સામાં ) એસ ધર્મ પર્સ કરીનેજ ત્ડેમે 
ત્હુેસારા સ'સારમાં પૂળે સૂડચે। છે. 
હક્ષ્ભી: ( દયામણું અવાજે ) ખહેન ! સહુને મારૂ ફરે. 
જે છે તે, અને આવશે તે સર્વ હુ' સુ'ગે મોહે 
સહીશ, પણુ એવુ' અનીતિમય વર્તન તે મ્ડારે 
સાટે ફેવળ અશડયજ છે. 
રમા: પણુ એમાં વર્તનનો સવાલજ ડયાં છે. ત્હેમારે 
ડયાં ઓજા કોઇને ખરી રીતે ચ્ડાવાતુ' છે, માત્ર 
ખ્હારથીજ મમતા ખતાવવાની છે, એવો દેખાવ 
સાત્રજ કેરવાનો છે. એટલે! વિચાર માત્ર દર્શાવો 
તે પણુ ખસ છે, 
લક્ષ્મી: ખ્ડેત | આચાર અને વિચાર ખત્તેમાં દોષ 
સરખોજ છે. 
રમા: જ્યારે, એ આચાર અને વિચાર ખન્ને નેવે મૂકે 
ત્યારે ત્હુમારે શા માટે એકેનેએ વળગી રહેવુ ? 
લક્ષ્મી: એમણે પોતાની જાત કેજાત કરી એટલે શુ 
સ્ડારે 'પણુ કરવી ? 
રમા : અવશ્ય. એજે કેરે તે ત્હેમે કેસ ન કરો શકો ? 
લક્ષ્મી: કારણુ એ પુરુષ છે. ડું' આ છુ. એ પર્સ ન 
સ્ડુમજે અતે નીતિ છોડે, એટલે શુ' મ્ડારે ધર્મ 
ક જુ 
સ્ડુમજવા છતાં નીતિ છોડવી ? બ્હેન ! એ તો 


છત 


પ્રવેશ ચોયે. 


દાષિ ન ખને. એ કરતાં આ સહેવુ' સાર્‌-એ 
લ" કરતાં સૃત્યુ સાર્‌. 
કમા : ત્ડેમારે «યારે સહેવુ' છે; યારે ખીન્ત શુ કરી 
શકવાના હતા ? 
(ધટડી વાગે છે. લટ્મી બારણું ઉધાડે છે. હાથમાં ચામડાતી 
એગ સાથે સરેશ પ્રવેશ કરે છે. 9 
સુરેશ : કેમ ખ્હેન શુ' ચાલે છે? 
લક્ષ્મો : રમાબ્હેન સાથે બેસી ગપ્પા મારતી હતી. 
સુરેશઃ (રમા તરક જેઇને સસ્મિત ) હવે તો! રમા ખ્હેનને 
વાત ફરવા જેટલી પણુ 'કુરસદ નહિ મળે. 
લક્દ્મી : કેમ ? 
સુરેશઃ શુ' હજી ત્હમને નથી કહ્યુ”? કાઉન્સીલના સભ્ય 
તરીકે સરકારે એમની નિમણુક કરી. ૬૦૫૪૫પ- 
128015 રમા ખ્હેન ! 
શસા: 111: ૦૫. 
( સુરેશ સ્હામે ખુરશી ઉપર્‌ બેસે છે. ) 
સુરેશ : (રમાને) હવે તે! ત્ડેસારે ઘણાં વિચારો કરવા 
પડશે. અને તે પ્રમાણે કાંઈ કેરી ખતાવવુ' જોઇશે. 
હવે એમ બેસી રહ્યે નહે ચાલે, 
ર્માઃ છુ તેજ વિચારમાં છુ 
સુરેશ # હવે શુ' કરવા ધારા છે ? 
ર્માઃ છુ તો! માત્ર સ્રીઆની ઉન્નતિ અને સુડ્તિ માટેજ 


૮૫૦ «પ૪ 


છ્હ્ 


ગ્રવેશ ચોથે. 


લહવા ઈચ્છી છું. એ સાટે એક “ખીલ? સૂકવાસેો 
વિચાર થાય છે. 


સુરેશ: શી ખામતતુ' ? 
રમા: એ ખાખત હજી પૂરતો વિચાર નથી કર્યો. હેજી 


છેવટના નિર્ણય ઉપર પણુ નથી આવી શકી. 


સુરેશ તો પણુ થોડુક'તો વિચાર્ઝુ હશે ને? 
ર્માઃ પ્રથમ તો હું' સ્રીએને આર્થિકસ્વત'ત્રતા આપવા 


સુરેશ ઃ 


માટેની કલમ સૂકવા માંગુ છુ. કારણ સ્રીનતિની 
અવનતિ અને દલિત સ્થિતિનું મૂળ અને સખ્ય 
કારણુ એજ છે. એ પરત'ત્રતાને લીધેજ સુરુષોતુ” 
પ્રભુત્વ ચાલી શકે છે. આર્થિક સ્વત'ત્રતા મળવાં 
આએને પુરુષોની પાયધરણી કરવી સટશે, 
સ્રીઓ સ્વાશ્રચી ખનતાં શીખશે; સ્વાશ્રય શીખતાં 
આપોઆપ સામાજિક, માનસિક અને રાજકીય 
સ્વત'ત્રતા મળશે, એ સ્વત-ત્રતા સાંપડતા સ્રીએાના 
મનનો, જીવનને વિકાસ થશે, અને વિકાસ થતાં 
સ્રીઓ પોતાની મેળેજ પ્રગતિને પ'થે ચઢશે. 
પણુ એથી સ્ીત્વની પ્રગતિ થશે ફે પરાગતિ એ 
હું' કહી શકતે! નથી. તેથી સ્ત્રી-પુરુષના સ્નેહે 
અને સ'બ'ધતુ' નિર્મળ ઝરણુ' સલિન થશે. ભાઈ 
ખડ્ડેનથી લહશે, 


રમા: તો! અભારે યુસષવર્ગ માં એમ ડયાં નથી થતુ ? 
યું 


સુરેશ : 


તે ખરૂ, પણ અહારે સમાજતું' અડધુ' અગ 
સડેલુ' છે, ત્ડેને અદલે આખુ સડવા માંડશે. 


૮૦ 


ગ્રવેશા ચેાથ્ે. 


ર્માઃ તે શુ' તે શાટે આએ એ ચિરકાળ માટે પરતત્રતા 
વેઠવી ( નજદીકનો દાખલા આપુ તો ધારા કે 
અણારે સ્રીઓ આર્થિક ક્વત'ત્રતા ભોગવતી હોત, 
તો શુ' લક્ષ્મીબ્ડેનને આટલુ' સહન કરવુ પડત ? 
તેએ સુખેથી જુદા રહી શકત, પોતાને ફાવે તેમ 
કરરી શકત, આ તે! પિયરમાં ભાઈને ભારે પડે 
અતે સાસરે ષર્તિની પયાયધરણી કરવી પડે. એ 
સ્થિતિમાં એમને ચ'દ્રકાન્તભાઇ ઉપર આધાર ન 
રાખવે! પડત. અત્યારે જે સહેવા અને સાંભળવા- 
વારો બવે છે તે વણુ ન આવત. ચ“્રકાન્તભાઈ” 
એમને રસ્તે, લક્ષ્મી બ્હેન પોતાને રસ્તે. 
લક્ષ્ધી: ખ્હેન ! એ લ્લેઠવગરના જીવનમાં ધૈસાતું' શુ કામ 
હૅતુ' ? કાંઈ ચૈસાથીજ જીવાતું હરો. 
રમા : પણુ ત્ડેશને તો ત્હેસની સ્નેહ ધણ ડયાં મળે છે ? 
[ લક્ષ્મી ચૃપ થઇ જય છે, જેનું મોટું ઉતરી જય છે, એ 
ગણુકાર્યા વગર રમા ષોતાતુ' ભાષણ ચલાવ્યાજ જાય છે, ] 
સુરેશભાઈ ! આની આર્થિકે સસ્‍્વત'ત્રતા 
સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિના સુખ ખાતર છે. એ 
મળતાં અનીતિ ઘર્ણી એઇછી થરો. પેટ ખાતર 
ગરીખ સઆ્રાઓ અનીતિત્તે રસ્તે ચઢે છે, વિધવા” 
એને પરાશ્રિત જીવન જીવવુ' પડે છે; પોતાનાજ 
ભાઈલાંડુ'નદી કનડગત સહેવી પડે છે. ગરીબ 
વિધવાઓને પોતાના ઝુત્રસુત્રીને પૈસાને અભાવે 


દ્વ 


સુરેશ: 


ર્માઃ 


શ્યુજ્રે ? 


પ્રવેશ ચોથે. 


અશિક્ષિત રાખવાં પડે છે. પરસેલી સ્રીઓને 
પોતાના જીવનની જરૂરીઆતો સાટે ધણીની 
ખુશામત કેરવી પડે છે. સાખાપા છોકરીઓના 
ઉછેર અને શિક્ષણુ તરક બેદરકાર ખને છે; ભાઈ 
આપને સદાત્રતે તાગડધીજ્ઞા ડરે ત્યારે ખહેનને 
સૂકા રોટલાના એ સાંસા હોય. સુરેશભાઈ ડું 
તો માતુ' છું' કે આ વસ્તુસ્થિતિ સ્્રીઓને આર્થિક 
સ્વત'ત્રતા મળતાં પલટાઈ જશે. સ્રી અને સુરુષના 
સાસાજિકસ્થાન અને સ્થિતિમાં ફેર પડેશે. સન્માન 
અને સમાનતાની દેણિએ સ્રીએ તર્‌ ત્યારેજ 
જોવાશે; એ ખર્‌' કે નહિ ? 


સડે' એ ખાખત ઉપર હેજી પૂરતો વિચાર નથી 
કચ. પણુ ત્ડેમારા વિચારો કાંઈ અશે એકપક્ષી 
અર, ત્હેમારા વિચારો પક્ચિસતા, સગવડેતાના 
શિક્ષણે ઘડાયા છે. એ સસ્કૃતિ અને શિક્ષણ 
ચ'ચળ છે, એટલે એમાં સ્ડુને તો જરા અધરા- 
પણુ લાગે છે. 

[ લક્ષ્મી ઉઠી ર્સેઠામાં જાય છે, ] 
(જરા તપી જઈ) તો ત્હેમારા વિચારો પૂર્વના 
જડ સ'સ્કાર્‌ે ઘડાયા છે, ત્ડેમારી પૂર્વનો સ'સ્કૃતિ 
તદન જડ છે, એમાં સ્ડૅને દીર્થદર્શીયણુ' અને 
સમયાતુફૂળતા નથી લાગતાં, 
(વિષય પલટાવતાં ઠ'ડકથી ) એતો ઠીક પણુ એ 
આથિક સ્વત'ત્રતા કેમ મેળવશે ? 


ક્માઃ 


મવેશ ચોથે, 


કેમ? વળી ધારા પસાર કરાવીને. માબાપની 


'મિલ્કત ઉપર છોકરા જેટલોજ છેકેરીનો હક્ક 


સુરેશ : 


ર્‌માઃ 


ી સુરેશ નિ 


હોવા જેઈએ. પતિની મિલ્કત ઉપર ત્ડેની વિધ- 
વાનો સ'પૂર્ણ્‌ હક્ક હોવો જઇએ. 
પણુ એવા ધારા પસાર કેચે શુ' વળે ? ત્હુમે ન્તેચુ” 
ને કે “જ્ારદા કાયદા”નો કેવો ભગ થવા માંડચે ? 
સરકાર તે સ્હામે કાંઈ પગલાં નથી લેતી, કારણુ 
સરકારની એક તો દાતત નથી, અને આપથી 
મજામાં પૃણુ સમાજ સુધારણાનો ધગશ નથી, 
રૂઢિ તોડવાતુ' સામથ્ય નથી. લોકોને જ્યારે 
ખાષના કૂવામાં બૂડી મર્વુ' ગમતુ' હોય ત્યાં 
આવા ધારાએ ક્ાારા સમાજ સુધારણા કેર્‌વી 
અશડ્ય છે. 


સરકાર ન્યારે એવા ગુન્હેગારાને અદાલત સમદ 
ઉભા ન કરે ત્યારે આપણા દેશના યુવક સ'ધ(ની 
સ્રોસ'સ્થાએનો, શિક્ષિત વર્ગની, સાતિમ'ડળેોની 
અને મહાજનની, એવા ગુન્હેગારોને ન્યાયાસન 
સમક્ષ હાજર કરવાની પવિત્ર ફ્રરજ છે. એમ 
કરતાં કોઈક વ્યક્તિઓને અગત હાનિ થાય; 
પરતુ એકટર સમાજ અને દેશને સ'ગીન જૂાયરો 
થશે. ખર્‌' નેતાં સરકારેજ એ ખાખત સખત 
પગલાં લેવાં જઇએ. 

પણુ જ્યારે કાયદાને સાસુદાયિક અને ઈરાદાપૂર્વક 
ભ'ગ થાય ત્યારે તે કાયદો શાનો ? સરકારના 


ત્ડ 


પ્રવેશ ચોથો. 


કાયદા પ્રજનન સાટે છે, માટે એમાં પ્રજાની અતુ- 
મતિની પ્રથમ આવશ્યકતા છે. 

રમા: એટલે એમજ નેં કે ત્ડેમે “શારદા કાયદા” ની. 
વિરુદ્ધ છો? 

સુરેશઃ ના. એવુ' કાંઈજ નહિ. એ કાયદાને ભાવાર્થ તો 
એક'દરે ઘણાજ લાભદાયક છે. સમાજ અને તે. 
દ્વારા દેશની ઉન્નતિ સાથે ત્હેના ઘણા નિકટનો 
સખઅ'ધ છે, તે પણુ હું સ્ડુમજી છુ. એ ફાયદો 
ખરાખર સ્ડુમજતાં અને અમલમાં મૂકાતાં, ખાળ- 
વિધવાએની સખ્યા આપોઆપ ઓછી થશે, 
ભાવિપ્રજાના શરીર અને મન બળવાન અતે દેઢ 
થશે, ત્ડેમનાં આચ્રુ્ય વધશે અતે એ સર્વના 
એકત્રિત પરિણામે હોંદની ખાયલી, નિર્માલ્ય, 
નિસ્તેજ અને નિર્વી્ચ બની ગએલી પ્રજા ગુલા- 
મીની બેડીઓ તોડી પોતે ષોતાત્ુ' રાજ્ય સ્થાપવા 
અતે ચલાવવા સમર્થ ખનશે, પણ્‌ ન્યાં આવી 
રોકેજનક વસ્તુ સ્થિતિ છે, ત્યાં એ કાયદાને 
અસલ સ્ડેને તી અશકેયજ લાગે છે, માત્ર ધારા. 
ખાંધે સમાજ ન સુધરે. ધારા બાંધતાં પડેલાં ત્હેના 
અમદ્યની શક્યતાને પૂરતો. વિચાર કરવો જેઈએ. 
શિક્ષિત વર્ગ સ્હુંસજી શકે. અશિક્ષિંતને કેમ કરી 
સ્ડુમનવશે। ર સમાજ સુધારણા ધીસે ધીમે થાય. 
એ માટે સંગીન રચનાત્મક 'પપષ્યતિ જે સમાજના 
સૂઇનો સડો ટૂર કરી શકે ત્હેની જરર છે. 


દી. 


૨્સાઃ 


લટ્દ્મી : 


શ્રવેશ ચોથે. 


[ લદ્દમી ચ્હાતા ષ્યા્ઞા લઇ પવેશ કરે છે. ] 

ખ્હેન ! એટલી ખધી તસ્દી લેવાની શી 
જરૂર હૈતી ? 

એમાં વળી તચ્દી શાની ? ત્ટમે વળી કચારે 
આવવાનાં હતા ? 


[ લદ્ટમી ચ્હાતા પ્યાલા મૂકે છે. ત્રણે જણુ પ્યા્ઞા હાથમાં 


લે છે. ] 
ક્માઃ 


સુરેશ : 


ક્માઃ 
સુરેશ ઃ 


ર્‌માઃ 


ત્ડેમે ફેયી યષ્ષતિતે રચનાત્મક અતે સર્વ સુધારાના 
મૂળ રૂપ કહો ? 

શિક્ષણુપ્રચાર, શિક્ષણુથીજ માનસિક વિકાસ થાય, 
અને એ દ્વારાજ સમાજ સુધારણા સ'ભવે, એ 
દ્વારાજ રાજ્કીય પરત'ત્રતા દૂર કરાય, એ દ્વારાજ 
પ્રાર્સિક, નેતિક, વૈજ્ઞાનિક કે સાહિત્ય વિષચકે 
પ્રગતિ સધાય. ધારા ખાંધી, “ ખાળ લગ્ન નહિં 
થઈ શકે “-એવે પ્રતિખધ કરવા જશે તે હઠે 
ભરાએલે! અશિક્ષિત વર્ગ તે જરૃર કરરો. પણુ ને 
ખાળલગ્તથો થતા ગેરક્રાયદદા એમતે સ્ડેમજાવરે।, 
અતાવશે। તો જરૂર તે ધીમે ધીમે અટકી જશે. 
પણુ શિક્ષણુ ન ટળે ત્યાં સત્તા વાપરવીજ નેઇએ. 
સ'ગીન શિક્ષણુ ફૂન્યા વગર ન રહે. જેટલે અ'શે 
શિક્ષણ અકળ નીવડે તેટલે અશે શિક્ષણ અ1પ- 
વાનો પખ્યતિમાં અને શિક્ષણ આપનારામાં કચાશ. 


ત્ડેસારૂ' કહેવું' તો જણે ઠીડ છે પણુ એક સ્રા 


ત્ય 


લક્ષ્મીઃ 
ર્‌્માઃ 


લક્ષ્મી : 


શ્માઃ ર 
[ રમા જાય છે. બન્નેના મેહા ઉપર્‌ ગાંભીર છવાઈ રહે છે. 


પ્રવેશ ચોથે. 


“તરીકે સ્રીઓના વિકાસ અતે પ્રગતિ તરફે લક્ષ. 


આપવુ એ સ્હારી "પડેલી ફરજ છે. 


: પણુ શિક્ષણુ એ ડાંઈ એકલા ચુરુષો સાટે નથી. 


સર્વ માટે છે. 


: (ઘડીઆળ તરક જેઇને) એ હો ! ચાર વાગી. 


ગયા, ચાલે! બ્હેન ! હું' જઇશ વારે, 


: કેમ આટલી ઉતાવળ ? બેસોને જવાય છે. 
: (ઉઠતાં) ના રે, સહારે સર ફેશવપ્રસાદને ત્યાં. 


પાર્ટીસાં જવુ છે. 


: પણુ ત્યાં તો સાડાપાંચે જવાનુ છે ને ? 
: "પણુ સહારે ઘેર જરા કામ છે. 
: (સુરેશને) ત્ડેમારે તો કાંઈ પાર્ટીમાં નથી જવુ'ને ? 


સુરેશ ન 


સ્ડારે પણુ જવુ' તો છે, પણુ હેજી થોડો વાર છે. 
હું' અને ચદ્રકાન્તભાઈ સાથેજ જવાના છીએ. 
(રમાને ) આવન; રમા ખહેન ! 

તે "્હેલાં ત્ડુેગે આવી જજે, હેવે ત્ડેમારો વારે, 
ખોલે, કયારે આવશે ? 

ખનશે તો! પરમ[દવસે. 


ઠીક. 


ઘોડીવાર બન્ને ખોલ્યા વગર રહે છે, આખરે સુરેશે મૌન 
જ્તાડવુ' પડે છે. ] 


૮૬ 


જુ 


ક 


લક્ષ્મી 


જરા 


પ્રવેશ ચોશ્વે!. 


* રસાબ્ડેનના વિશ્વારા સાંભન્યાને ? 
લક્ષ્મી: હા, સ્હને તો આવ્યાં યારનાંજ ઉ'ધો ઉપદેશ 


આપી રહ્યાં હતાં, 

એ લેકે અધીજ ખાખતમાં પશ્ચિમતું' અતુકેરણ 
કેરવા માંગે છે. કેવળ અતુકરણુ કોઈપણુ રી 
લાભદાયક ત તીવડે, એથી આપણા સસાજ 
સુધરે પણુ નહિ. જૂતુ' છે તેટલુ' તેએ સુધારવા 
નચી માંગતાં, ષણ ત્હેને જૂડું' જાણી, નવાથી 
અ'જઇ એને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખી એ ઉપર 
નવા સમાજ રચવા માંગે છે. એમાં જરૂર 
સમાજની અધોગતિ થાય. પશ્ચિમમાંથી સાર્‌ 
ગ્રડી તડેને પૂર્વના સમાજમાં ઉતારડુ' જઈશ. 
આપણા તમાજની પુનર્થટના કરવા કરતાં સુન- 
રુદ્ધાર કરવો જઇએ. સમાજ સુધારણાની શકયતા- 
નો '્ચાલ કર્યા વગર, લેક સસુદાચની શક્તિતુ” 
માપ કાહ્યા વગર-અલ્પવિશ્વારદે-સમાજ સુધારણુ- 
ની મ્હોટી ચ્ડોટી વાતો કરવી એ પોતાનોજ 
મૂર્ખાઈટુ' પ્રદર્શન છે. ત્હેમાં રમાબ્હેનને તે 
સસાજને ખ્યાલ પણુ નથી. 

કયાંથી હોય ? લસ કરી, જગતમાં કરી, એમણે. 
સ'સાર «ચે! નશ્રી. હિ'દુ સમાજની ગ્રાહ્યશક્તિ- 
નો એમને ડયાંથી ખ્યાલ હોય ? કેવળ પશ્ચિમના. 
દેશોમાં આસ છેઃ માટે આપણે ત્યાં પણુ એમ 
હૉયુ' જેઈએ. એ એમના વિચાર અને સુધારા. 


ત્ર્છ 


સુરેશ: 


લક્ષ્મી કે 


સુરેશ ન 


પ્રવ્રેશ થોથો. 


એવા લશ ન કરે સ્ેર્સાંજ સમાજતુ શ્રેય છે. 
લસને પરત'ત્રતા સ્ડુેમજનાર, ત્હેને જડ સ'શ્થા 
લેખનાર, ત્હેમાં રહેલી ક્મર્ષણુની પવિત્ર અને 
ઉચ્ચ ભાવના શૈપ્રવા પ્રયત્ન કર્યા વગર એતે 
વખોડી નાંખનાર “માટે લત્ન એ જરૂર બ'ધનકર્તા 
છે. એ સ્તેહલશગ્નના હિમાયતી છે છતાં એમની 
સ્તેડની વ્યાખ્યા તદ્ન ઉલટી છે. એ નથી 
સ્ડુમજતાં ફે સ્નેડુ હોય હાં સન્માન અને સ્વમાન, 
સમભાવ અત્તે સહકાર હોય પણ્‌ સ્વત'ત્રતા અને 
સ્વશ્છદદ તજ હોય. સ્તેહુલગ્નમાં પોતાના વ્યક્તિ- 
ત્વની પૂર્ણતા પ્રાસ કરવા માટે પત્નિએ પતિ 
તરફ અતે પતિએ પત્નિ તરફ જેવાતુ' છે, 
ચાતાની પૂર્ણું સ્વતત્રતા સાટે પ્રયાસ ફેરનાર પતિ 
કે પત્નિ જાતે અપૂર્ણ રહે છે, પોતાના સ'સારમાં 
વિષ ભેળવે છે. પરણુવામાં પરત'ત્રતા છે; પણુ એ 
સ્તેહે અને સહચ્રારની પરત'ત્રતા છે એટલે અ'શે 
શ્રેયસ્કેરજ છે. 

ભાઈ! સાચુ પુછાવો તો ખેરાંએતે અગ્રેજી 
શિક્ષણુજ ન આપવુ' જેઈએ. 

મેમાં તો હું' પણુ ત્હેસારી સાથે સ'સત ન થાઉ. 
સનનો વિકાસ થતો હેય તે શિક્ષણ 'માતર ગસે 
તે શિક્ષણુ આપવુ” નેઇએ. પણ્‌ પ(શ્વમતુ' શિક્ષણ 
લઈ પૂર્વના સસ્કાર આપણે તજવાના નથી. સ્હોટે 
ભાગે અલ્ારની શિક્ષિત સ્રીઓ 'પક્ષિમની 


૮૮ 


પ્રવેશ ચોથે. 


ઉપરની ભભકથી અ'જાઈ જાય છે. પરાચુ' સૌને 
સારૂ' લાગેઃ એ ન્યાચે પોતીકુ' ભૂલી જાચ છે. 

લક્ષ્મી : સ્હોટે ભાગે જુ, એ તો! ભાઈ ખધાજ એવા, 

સુરેશ ; ના, મ્હારો અતુભવ ના કહે છે. દાખલા તરીકે 
નીરૃબ્હેન. રમાબ્હેન કરતાં એમણે વધુ ઉચ્ચ 
શિક્ષણ લીધુ' છે, પ્થિમના સમાજમાં હર્યા' 
ફૂર્યા' છે; રહ્યાં છે; છતાં એમણે પૂર્વના સ'સ્કાર 
નથી તનયા. ખન્નેમાંથી સાર્‌' ગ્રહી એમણે પોતાના 
વિચારે કેળવ્યા છે. 

દ્રક્ષ્મીઃ એ તો ખધુ' જહે ટીક, ષણ પછી નીરૃબ્હેનને 
મળ્યા હતા ? 

( સુરેશતી સુખમુ ઉ એકદમ બદલાઇ જય છે. ) 

સુરેશ: હા, કાલે રાત્રેજ નીર્‌ બહેનને મળ્યો હતો. ખધી 

વાત કરી, ત્ડુમારી સ્થિતિ સ્ટમજતી, પણુ... 
(સુરેશ બોલતાં અટકી પડે છે. ) 

લદટ્દમી : ભાઇ ! હેય તે કહી નાંખો ? 

સુરેશ: બ્હેન ! સ્ટને આશાનાં કિરણો ખડું આછાં દેખાય 
છે. નીરૃબ્હેનને પણુ ત્ડુમારી દયા આવે છે. વાત 
કરતાં કરતાં પણુ એ ખીચારીની આંખમાંથો ગાંસુ 
પડયાં કરતાં. એ પણુ શુ' કરે ? “ ઉરત'ત્ર' કાંઈ 
જાઇના હાથમાં છે? એ કહે છે “ લક્મીબ્હેનના 
સુખખાતર હું ખસી જવા તૈયાર છુ. કાન્તને 
રથી અળગો કરીશ પણુ આત્માથી તો નહિ થાય” 


દ્રહ 


ગ્રવેશ ચોથે. 


એ પોતે ત્ડુમાસ સ'સારસાં આડે આવવા નચ્‌ી 
સાંગતાં; પણુ ચન્નકાન્ત એમને કદી નહિ છોડે- 
નહિ ભૂલે. 

લદ્્મી: ભાઈ સહે" તો પ્રથસથીજ કહ્યું હતુ કે જ્યાં સહાર 
ભાગ્ય ર્‌વ્યુ છે લાં કોઈથી થુ' થવાતુ' હેતુ દૃ 
ભાઈ ! ભાંગ્યા વાસણુ સ'ધાય, ભાંગ્યું' ભાગ્ય કાંઇ 
સ'ધ્ાવાનુ' હુતુ' ? 

સુરેશ: ખ્હેન ! સ્ડારાથી બનતુ સહે" કું”. 

લક્ષ્મી: ત્હેમાં દોષ ત્ડેમારો ક કાઢતી. ત્ન્યાં વિધિજ 

પ્રતિફળ હોય, ત્યાં ત્ડમે કે કોઈ પણ્‌ શુ ડરી 

શકવાના હુતા ! (જરા કો) પણુ ભાઈ ! એ 
સ્રી છે; ક સ્રી-છુંદય નહિ સ્ડેમજી શકતી હોય? 

સુરેશઃ ખ્હેન! હુ ._ નીરૂખ્હેનનું' અ'તર સ્હમજુ' છ. 
જ્ય અ હેટ્જ ત્ય ઝુબ અતે સસ્ટચ્ટજુ અન્જે 

હોય તે એ પણુ સ્હુમજે છે. પોતે પોતાના સુખતુ” 

સમર્ષલુ ફરવા તૈયાર છે, પરતુ એટલુ જરૂર 
સાનને કે ડાન્તનાો એ ત્યાગ કરશે તો ડાન્ત 
કાંઈ ન ડરવાતુ' કરી બેસશે, 

લક્ષ્મી: ( ઉતાવળથી ) ના. ના. ભાઈ; સહારે હેવે એવુ" 
કેશુ' નથી કરછું હવે અધેઃ ગ્રચત્ન માંડી વાળો, 
વધુ ચુ'થતાં ખાજી વધુ ખગડશે. હું” સર્વ સહીશ, 
સવ સમરપીશ પણુ એમને કૉઈ ન થવુ નેઈએ. 
(એક ઉ“ડો નિઃશ્ષાસ મૂકી ) પણુ ભાઈ ! જીવન્‌ 
સુધી શું સહાર સહ્યાજ કેરવુ' પડશે ? 


હબ 


મવેશ ચોથે. 


સુરેશ: હેન ! સહ્યા વગર કાંઈ જગતમાં કોઇનાએ 
છુટજે છે. થોડી શાંતિ રાખે. 

* [ચદ્રકાન્ત પ્રવેશ કરે છે. બન્ને સ્તબ્ધ, મૂક બતી ન્નય છે. 
ચદ્રકાન્તના જ્રુખ ઉપર ગ'ભીરતા છે. ઉદા અવલોકતે એ ગુસ્સાથી 
ઉપજેલી છે એમ કહી શકાય. ] 
ચદ્ધકાન્તઃ ( આંતરભાવ છપાવતાં ) કેમ સુરેશ, આજે 

ચેમ્બરમાં નથી ગચે ? 

સુરેશ : ગચેો! હતોને, પણુ ખાસ કાંઈ કામ ન હતુ' એટલે 

નડેલો આવ્યે. 
ચ'દ્રકાન્તઃ એસ. ચાલ ત્યારે તુ' પાર્ટીમાં આવે છે ને? 
સુરેશ : (ઘડીઆળ તરક નેઇ ) હા. ચાલ, હુ' ઘેરજઈ. 
કપડાં ખદલી શ્ાવુ' છી, તું તેટલામાં તૈયાર થા. 
[સરે જાય છે. લક્ષ્મી પાછળ બારણુ બધ કરે છે અને 
કળાટ ઉઘાડી ચજકાન્તતા કપડાં કાઢે છે. ] 
ચદ્રડાન્તઃ લક્ષ્મી તું' આવે છે ને ? 
લક્ષ્મી: ના. 
ચ'દ્રકાન્તઃ (કટાક્ષમાં? સુરેશ આવે છે એટલે ત્ટતે આન'દ 
ી ચડશે. ી 
લક્ષ્મી: સુરેશભાઈ આવે તડેમાં મ્હારે જી? 
ચ'દ્ડાન્તઃ લક્ષ્મી ! ( ગુસ્સાથી ) જીઠાણુ' ખહુવાર ન ટટે. 
જગતમાં કાંઈ ખધા હોર નથી વસતા. તુ' જાણુતી 
હેરી કે સ્ડેને કાંઈ ખખર નથી, પણ ત્હારા અને 
સુરેશના સ'ખ'ધની અને પ્રત્યેક હીલચાલની સ્ડને 
રજેરજ ખખર છે. 


હવ 


ગ્રવેશ ચોથે. 


અ 


લક્ષ્મી: ત્ડેમારા મનમાં ખોટી શ'કાએ ઘરઘાલ્યું' છે. 


સુરેશભાઇ તો સહારા ધર્સના ભાઇ છે. 
ચ'ટ્કાન્તઃ એ બધી ઉડાવવાની વાત રહેવા દે. હુ કાંઈ 
ખાળકે નથી. 
લટ્ષ્મીઃ ( ગુસ્સે થઇ ) ત્ડુમારી આંખમાં કમળા એટલે 
ત્હુમને આખુ' જગત પીૌળુ'જ જણાય. 
ચહફાન્તઃ એ ખધુ' ત્હારૂ ડહાપણુ નેયુ' ! સહારે ત્ડારી 
આંખોની જરૂર નથી, હું' સઘછી' નેઈ શકુ છુ" 
ઉક્ષ્મીઃ ખરૂ,.*- 
ચ'ડ્રકાન્તઃ ( ત્ડેને અટકાવી ) સહારે ત્ડાર્‌ કાંઈ મણ 
સાંભળવું નથી. 
[લષ્્મી હેતા પગ આગળ છુટણીએ પડે છે. ત્ડેના પગ 
ઝાલી આજીજીભર્મા અવાજે ) 
લક્ષ્મી: નાથ, નાથ, હું ખર્‌' કહું છુ, હું' આ ખાખતમાં 
તદન નિદોષ છુ. 
( ચછાન્ત «હેને લાત મારે છે, લદ્દમી «મીન ઉપર્‌ ઢળી 
પડે છે. બે હાથ વચ્ચે માંથુ ધાલી કૂસ્કે મુસ્કે રડે છે. ] 
ગચ'કાન્ત: એ ખધા સ્્રી-ગ્રરિત્ર સ્હારી પાસે નહિ ચ્ચાલે. 
આજે ઘણાં દિવસોથી હું ત્ડેસારા તમારો જયા 
કરૂ' છુ. સ્હારી સાથે ફરવા આવતાં ત્ડારી રસોઈ 
રટી જાય છે, ત્ડારી તબીયત અચાનકે ખગડી 
જાય છે. અને સુરેશ સાથે ગપ્પા મારતાં ત્હને 
ઠીક લાગે છે. સુરેશ વગર ત્ડેને “ ચેન નથી પડતું” 


લર 


પ્રવેશ ચે!યે!. 


તેટલા સાટે તે દિવસે નીરૂએ અને મ્હે' ઘણુ' 
કછુ છતાં તુ' બ્હાર ટ્રવા ન આવી આજે કેટલા 
દિવસો! થયાં સુરેશ ઓક્ટીસમાંથી ઘેર ન્હેફે 
આવે છે. આજેજ મહે' જાણ્યુ' કે ભાઈ સાહેબ 
એમની “ખહેનને? ( ખ્હેત શબ્ટ ઉપર ભાર મૂકી ) 
મળવા આવે છે. આજ ત્ડારી નિદૌષતા ને ? 

લક્ષ્મી: ( ખેઠી થઇ, હાથ લાંખા કરી રુ'ધાતે કટે ) નાથ ! 
નાથ ! ખર્‌' કહું છુ. હું' આ બાખતમાં તદ્ન 
નિર્દોષ છુ. અન્ય સાથે આશ્ારમાં તો શુ' પણુ 
વિચ્ારમાંએ જે સ્હે* વ્યભિચાર કર્ચ હોય, તો 
ત્ડેમારા સમ. 

ચહ્રકાન્તઃ હુ' મરી જાઉ ત્ડેમાં ત્ડારે શુ' ? (ગુસ્સાથી ) 

ત્હારી નિર્દોષતા જેઈ જેઈ હું' ધરાઈગયેો છુ. 

લટ્દ્મી : (૯ભી થાય છે, ત્હેનુ' સ્વરૃપ ચ'ડી જેવુ થાય છે. ) 
અને ત્ડેમારાથી પણુ હું ધરાઈ ગઈ છુ. આજ 
જેટલાએ વખતથી મ્ડને જીવતી બાળો છે, અને 
હેવે પોતાને દોષે સ્ડને દ'ડો છે. ( પોતાનુ” સૌહુ' 
ચ“દ્રકાન્ત તરફથી ફેરવો લે છે. ) 

ચ'દ્રકાન્તઃ હું' ગસે તેમ કર્‌ ત્હેમાં ત્ડારે જુ ? 
લક્ષ્મીઃ ત્યારે હું” ગમે તેમ ડરૃ' ત્ડેસાં ત્ડુમારે શુ' ? 


ચહ્કાત્ત : ( સત્તાથી ) તે સહારા ઘરમાં નહિ ષ્રાવે. આજથી 
ત્ડેને ચોડખુ” કહો દઉ' છુ કે ત્ડારે સુરેશ સાથે 
એક અક્ષર પણુ બોલવા નહિ. 


જે 


શ્રવેશ ચોથે, 


લક્ષ્મોઃ ત્યારે ત્હે નીરૂ સાથે ગમે તેમ વર્તો તે સ્હને 
પણુ નહિ પાલવે. 
[ ચ'કાત્ત ગુસ્સામાં લદ્દમીતા ગાલ ઉપર્‌ તમાચો! મારે છે. 
શક્ષ્મી નિથલ-વિજયી ઉભી રહે છે.] 
ગકાન્ત: તો જા ત્ડારા આપને ઘેર, નહિ તો ત્ડારા સુરેશ- 
ભાઇને ત્યાં જઈ પડી રહે, 
[ધય્ડી વણે છે. લક્ષ્મી રસોડામાં જાય છે. ચદ્કકાત્ત બારણુ 
ઉઘાડે છે. સુરેશ પ્રવેશે છે. ] 
સુરેશ : કેમ હેજી તૈયાર નથી થયે ? 
ચ'્રકાન્તઃ (ફોટ પહેરતાં) આ જરા ટાઇની “નોટ” 
ખાંધી લઉ. 
[ આરસામાં જેઈ ટાઈ બાંધે છે. ] 
સુરેશઃ લક્ષ્મી ખડેન આવે છે ને ? 
ચહકાન્તઃ ના. 
સુરેશ: ફેમ? 
ચ'દ્રકાત્તઃ સડે' ઘણુ કહ્યું પણુ ના પાડે છે. 
સુરેશ : ( નિદોષતાથી ) સ્હાર્‌' કશું જરૃર માનશે. 
ચ્કાન્તઃ એ કપડાં પ્ડેરે એટલો સમય નથી. 
[ થદ્કાત્ત બારણુ ઉઘાડે છે. સરેશને હેવું' આ વર્તન જોઇ 
અચો લા છે. બનને જય છે. પાછળ બારણું બંધ થાય છે. ] 





મવેશ પાંચમે. 


સ્થળકાળ : તેન ઓરડો, તેજ દિવસ, સમય રાતના નવતે1. 
( ખાલી દિવાનખયાનામાં ચ#કાન્ત અતે સુરેશ પ્રવેશ કરે છે. 
અન્નેના મોઢા ઉપર અસાધારણુ ગાંભીર” છે. બન્તે આવી કપડાં 
સાથેજ સ્હામસ્હામે ખુરશી ઉપર બેસે છે. ] 
ગચ'દ્રડાન્તઃ અત્યારે હું' ત્ડારો સાથે એક ઘણાંજ સ્ત્રગત્યના 
વિષય સ'બ'ધી વાત કરવા ઇચ્છું છુ, એટલેજ 
મ્હે ત્ડેને નહીં બોલાવ્યો છે. 
સુરેશ : ધણી ખુશીથી. 
ચ'હડાન્તઃ એ વિષય કચો! એ તો ત્ડેને: ખખર હેરોજ. 
સુરેરાઃ ના, મ્ડતે એને ખ્યાલ ડયાંથી હોય. 
ગદ્રકાન્તઃ [હુ ત્ડારી સાથે સપષ્ટ થવા ઈચ્છુ છુ. હા, ત્હેને 
સ્ડારા નીર્‌ સાથેનો સ'બ'ધ ખૂ'ચે છે, ખર્‌ ?' 
સુરેશ: લકહ્ીબ્હેન દુઃખી થાય છે, તેટલે અ'જે. એ 
ખીચારોતુ' દુઃખ સ્હારાથી નથી જેવાતુ. 
શ્'દ્ર્કાન્તઃ લક્ટમીને શુ ડુઃખ છે? 
સુરેશ: શુ' દુઃખ ? એમ કહે કે શુ' સુખ છે? ઓને 
ખીચ્ચારીને ખધુ'જ ડુઃખ છે. 
ચ“કાન્તઃ શું હું' એને ખાવા નથી આપતો ૨? જ્ણેરવા' 
કપડાં નથી આપતો ? 


ગ્રવેશ પાંચસે!. 


સુરેશ : એવી જીવન ટકાવવાની જર્રીઆતો તો હોરતે પણ્‌ 
મળે છે. 
ચ“દ્રકાન્તઃ હા, પણુ હું' નીર સ'બ'ધી વાત કરવા નથી માંગતો. 
હું જે વિષયને ઈશારે કરૂ' છુ' તે ડું બરાખર 
જાણે છે. 
સુરેશ: નીર શિવાય, બીને કેચો વિષય હોઈ શકે એ 
ર હું' નથી કલ્પી શકતો. 
ચ્રડાન્તઃ તો ત્ડેને લક્ષ્મી હમણાંજ સ્હુમજવશે, લદ્દમી ! 

[ખૂમ પાડે છે. ટાઈ જવાબ મળતો નયી, ચદરકાત્ત કોધે 
ભચય છે. ઉડે છે, કોઢ કાઢો ?ેબલ ઉપર ભેરવવા જાય છે ત્યાંજ 
"ખલ ઉપર પડેલા પત્ર 3પર એની નર ઠરે છે, ઉધાડી ઉતાવળે. 
તજર ફેરવે છે. એની સુખસુદ્રા પલટાઈ જાય છે, ] 
ચ'દ્રકાન્ત : (ગલરાટમાં) સુરેશ | સુરેશ ! લક્ષ્મી ગઈ- 

સુરેશ : ડચાં જાય ? 
ચ'દ્રકાન્વઃ જરર એણે આપઘાત કર્ચ. ભાઈ, ભાઈઃ* ! 
સુરેશ : લક્ષ્મીખ્ડેન કદી એવુ' ઉતાવછી' પગછું ન ભરે. 

[ ચ%કાન્ત અખ્ુપૂર્ણ આંખે પત્ર વાંચે છે. હેતો કદ સધાય 
છે, બન્ને ગ'ભીર્‌ અતે ગભશાએલા લાગે છે.] 

« વહાલા સ્વાસિનાથ; 

આ સ'બોધન માટે ત્હેમે કેટલી લાયકાત ખતાવી છે, 
તડેનો વિચાર ફેરવા હેજી આખુ' જીવન છે તે વિચારવાની. 
ઈચ્છા અને અવકાશ હુશૈ તો શ્ડુમજી શેકશે।. તે લાયકાત ત્ડમે 
ખતાવી છે કે નહડિ એ ઉચ્ચારવાનો સ્ડ્ારી અધિકાર નથી” 


હદ 


 ગ્રવેશ પાંચમો. 


ચદ્કાન્તઃ ( નિઃશ્વાસ મૂકી ) હા, ખરૂ' છે. સ્‍્ડારા જેવા ફેર 
સતુષ્યને આવુ સ'બોાધન નજ ઘટે. 


* ત્ડુમે જેવા હતા તેવા, પણુ સહારા દેડુના માલિક, 
હદયના દેવ હતા. જીવનમાં કેદી ત્ડુમારાો શખ્ઠ માત્ર સછે” 
ઉથાપ્ચે। નથી. સ્ડારાથી સહેવાયુ' એટલુ' સ્હે' સહુ જયારે 
વધુ સહન ન થઈ શડ્યુ“-જ્યારે ધીરજ અને સહનશીલતા 
ખૂટચાં ત્યારેજ આ પગછુ' ભરૂ' છુ ” 
ચ'દ્રકાન્તઃ ( ગળગળા અવાજે ) સુરેશ ! આ એણે શુ' ટઝું'? 

[ હેતા તરક પત્ર ધરે છે-સુરેશ હાથમાં લઇ વાંચે છે ] 

“ જીવતાં તો! ત્ડમે મ્હારી કદર ન કરી. હરે ! વાંક 
ત્હેસારો નહિ મ્હારા ભાગ્યનો. અહલ્ાર સુધી નીર્બ્હેન સાટે 
ગમે તેમ બોલી હઈશે. આવેશમાં ત્હુમને પણુ ન ફેહેવાતુ” 
કહી નાંખ્યુ' ઠશે..એ સર્વ માટે જતાં જતાં સાષ્ટ્ટી માંગી 
લઉ છુ. જીવતાં ત્હૅમનો પ્રત્યે મીઠાશ ન ખતાવી શકી- 
ત્યારે તે અશક્ય લાગ્યુ-જતાં જતાં શક્ય તેટલી મીઠાશ 
ખતાવુ' છું. ત્ડગે બન્ને પરણી સુખી થાવ” ( અન્તેની 
આંખમાંથી આંસુ દડદડે છે. ) “ હુ' જઉ' છુ-ત્હેમારો માર્ગ 
સરળ કરી આપવા ખાતર. જીવતા રહી જાતે ખળવુ', ત્ડેમને 
બન્નેને ખાળવા, શ કરતાં મ્હારે ત્ડુમારા માર્ગમાંથી ખસી 
જવુ“-એજ ઉત્તમ લાગ્યુ'. જીવતાં હું' કાંટારૂપ હતી, ભારર્‌ષ 
હેલી. ત્હેમાર્‌ સુખ અને ભકુ' ઈચ્છવુ' એ સ્હારૂ' કર્તવ્ય 
હેતુ. કોઈક વખત યાદ કેરરો એજ સહારે મન ઘણું છે. 7 

“એક આર્ચખળા સર્વ સહો શકે, સર્વ સાંખી 


લ્છ 


ગ્રવેશ પાંચસે!. 


શકે, વખત આવે માથે મેરુના ભાર પણુ વહી શે; પણુ 
પોતાના શિયળ ઉપર આવેલે! આક્ષેપ નજ સહી શકે ” 
[ સુરેશ અચખો પાસે છે. વાંચતાં ખ'ચાય છે ] 
ચહકાન્તઃ સુરેશ ! (ધીસેથી ) વાંચતા ખ'ચાય છે શા સાટે ? 
સ્ડારા અધૂરા પાપતે પૂર્ણુપણે પ્રકટ થવા દે. 
[ સુરેશ વાંચે છે. ] 


“ હુ નિર્દોષ હતી. સુરેશભાઈ સહારા ધર્સના ભાઈ હેતા- 
અને છે. છવાં ત્ડુમાર્‌ અ'તરે સ્ડારા દોષ વસ્થે. તો તે 
સાદે ક્ષમા માંશુ છું. કદાચ જીવનભર ત્ડમારી શ'કાતુ' 
સમાધાન ત કૅરી શકત. સહારો નિદદોષતાનો ખાતરી આપવા 
આ એકજ ઉપાય હતો, તેથી સ'તોષ થાય તો માનજે. 
કલ'ફિત જીવન કરતાં મૃત્યું સાર્‌. ” 

[ ચજ્કાન્ત બેબાકળા, ઘેલા જેવો બની ન્ય છે. ત્ડેની આંખ- 
માંથી આંસુ સર્યા' કરે છે. સુરેશતી આંખોમાં પણુ પાણી ભરાઈ 
આવે છે પણુ તે સંયમી હોવાથી બ્ફાર્‌ પડવા નથી દેતો, છતાં 
(હેતા અવાજમાં રેર પડે છે. અવાજ તૂટતે! લાગે છે, ] 

“ જગતમાં સહારે માટે આંસુ સારનાર એ ભાઇ શિવાય 
ઔજુ' કોઈ નથી. સ્હારી એકે અ'તિમ પ્રાથના માન્ય 
રાખશે ? જીવનભર ત્હેની આંખના આંસુ નહિ સૂકાય, છતાં 
તે લુછવા યત્ન કરરે. ” 

“ અભાર સુધીમાં સહારા વાણી કે વર્તનથી, રેષમાં 
જુ ઇર્ખ્યામાં કાંઈ અજુગતુ બાલાયુ' હોય ફે કરાયુ' હોય તો 
ત્ડેમે અને નીર્‌ ખ્હેન મ્ડને ક્ષમા આપશે. ” 


* 


પ્રવેશ પાંચસો. 


% સ્ટારા છેતે શોધવા બહું ટૂર નહિ જવુ' પડે. સસ્તાં 
ત્ડુમતે ઉપાધિમાં નાંખુ છુ' તે માટે ક્ષમા. એટલી ઉપાધિ 
જીવનભરના સુખ માટે વેઠી લેશો. “સ્નેહ હોથ ત્યાં સમર્પણુ 


પણુ હોય? એ સુરેશભાઇએ કહેલુ' સૂત્ર આજેજ સ્હુમજુ છુ. ” 

“ અને એક આર્ય અખળા મરતાં મરતાં ષણુ. જે 
માગે એજ હું માચુ છું. આવતે લવે પ્રજુ ત્ડેમારા સાથ 
કરી કરાવે” 

« ત્હુમે અને નીરૃબ્હેન પરણી સુખી થાવ એજ 
અ1તમ ઈચ્છા, 

[ સુરેશ કાગળ જમીન 3૫૨ નાંખે છે. ચદ્કાન્ત ખે હાથમાં 
માથુ છૂપાવી રડૅ છે. અશ્રપૂર્ણુ નયને સુરેશ એના વાંસા ઉપર્‌ હાથ 
*ૂર્વે છે. થોડોવારે ચ%કાન્ત ઉઠેં છે. ] 
ચ'દ્રકાન્ત: (ગાંડા જેમ) લક્ષ્મી, લક્ષ્મી ત્ડને આ શુ' સુજ્યુ'? 

[ ઘેલછા ભર્ષ્ે, બેળાકળા તે રસોડાના બારણા તરક ધસે છે. 
બારણુ' ઉઘાડે છે. કપડાંના ડુચાએથો વીંટળાએલે લગભગ ખળી 
ગએલે લદ્ટમીનો મૃતદેક ત્ડેની નજરે પડે છે. એક મ્હોટી ચીસ 
પાડી તે જમીન ઉપર્‌ પછડાય છે. સુરેશ રસોડામાં જઇ, બળેલા 
કાષ્ટવત્‌ લટ્મીના દેઠતે તપાસે છે. નિરાશ થઈ તે પાછે! આવે છે. 
અશ્રુભર્યા નયતે ચ“કાન્તતે ઉઠાડવા મિથ્યા પ્રયાસ કરે છે. સ્તબ્ધ 
મૂઢ જેવો તે ઉંચે જઇ થોડી વાર બેસી રહે છે. ] 

સુરેશઃ પ્રભુ! ત્હે” વિશ્વ રશ્યુ. વિશ્વ એટલે માનવ, માનવ 
એટલે હુદય. હૃદય એટલે સ્નેહે. સ્તેડ એટલે 
લચ. લસ એટલે વિકાસ અને વિલાસ, પ્રચાસ, 
શ્રવૃત્તિ અને પ્રગતિ. પ્રલે। લસ એટલે સ'સાર 


હ 


વેશ પાંચસો. 


અને સમાજ. સ'સાર એટલે પરત'ત્રતા. સમાજ 
એટલે સત્તા. સમાજ એટલે વ્યવસ્થિત સાનવ 
સસુદ્ાય. સ'સાર એટલે પોતાતુ' વિશ્વ. 

પ્રભુ! ત્હારા સર્જનતુ' વર્તુલ અને તત્ર ગહુન 
છે; તેથીએ વધુ ગહન ત્હે સાનવનતે આપેછુ 
હૈદય છે. ત્હેં હદયને સ્વત'ત્ર, સ્વૈરવિહારી 
ખતાવ્જ્5ુ' તો શા સાટે ઉપર સમાજની સ્વચ્છ'દી 
સત્તા સ્થપાવા દીધી ? સ્નેહને સમય, સ'જેગો 
અતે ખબ'ધનાોથી પર બનાવ્યો તો શા સાટે ત્હેના 
ઉપભોગી સાનવને સાથે એ સર્વ ખ'ધતોને 
સેરુસમોા ભાર લાઘો. સોનાના પિ'જરમાં પક્ષી 
તડે* પૂર્જુ' તો ભલે પૂર્યું, . પરતુ એ પક્ષીને 
વિચારશીલ અતે ભાવનાશીલ કાં સર્ન્ઝું ? એનો 
સ્થિતિતુ' ભાન કરાવવા એને ડુઃખી કરવા શા 
સાટે લાગણીભર્ઝું” ભાવભૌતુ' હેચુ' આપ્યુ' ? હા! 
સાનવને એના હૃદય જેવાજ સ્નેરવિહારી ત્હેં 
સરન્યો હોત, વિચાર અને આચારની શડ્યતાના 
ભેદ ન રાખ્યા હોત. તે સોનામાં સુગધ ભેળવ્યા 
જેવુ' ત્હે કર્યું' હોત; પણુ માતવ દેવથોએ 
અધિક થશે એ ભીતિ ત્હેને લાગી હશે | પણુ 
હા! તુ; પણુ ડ્યાં આછો સ્વચ્છદી સત્તાધીશ 


કી 
(તે એક- ઉડા નિઃક્ચાસ મૂકે છે. ) 


* હા. ગોવર્ધનરાસે સાયુ'જ કહયુ છે, “ વિધિહર્ત- 
ગત ઉર્ત'ત્ર એ” એ ઉરત-ત્ર ત્ડેં' અકળ અને 
અગસ્ય ખનાવી શા માટે વિધિને સોપ્યું ? શા 


૧૭૦૦ 


ચ્રવેશ પાંચસો. 


સાટે માનવને તેનો સ્વામી-નસિય'તા ન ખનાવ્યો ? 
સ્વેચ્છાલિહારી ઉરત'ત્રને સમાજની સાંકળાથી 
ખાંધી લેવામાં આવે એમાં શુ' ત્ડારો કોઈ ગૂઢ, 
હિતકારી હેતુ સમાચો છે? કે એમાં કેવળ 
સત્તાને શેખ, ઇર્ષ્યા છે ? મભુ ! તો એ ત્હારી 
કલા ન્યારીજ છે. 

['તે ચદ્રકાન્તને હઢોળે છે-તે જરા ખેઠેો થાય છે. ચારે તરક 
ઘેલછાભરી, આંખે જીવે છે. એક ઠાલી દણિ ભરૅલા ખ'ઠમાં *ેર્વે 
છે, એ સુરેશને પણુ જેઇ શકતે! તથી. ] 
ચ'દ્રકાત્ત : લક્ષ્મી....લક્ષ્મી....એ। ! ! ! 

[તે પાછે જમીન ઉપર ઢળી પડે છે. ખેભાત અવસ્થામાં એ 
ધુસ્કે ધૃસ્કે રડે છે. સુરેશ બધે સ“યમ એકઠો કરી એ આકશ્ચાસન 
પવા મિથ્યા પ્રયત્ત કરે છે. ] 


૧૦૧ 


મવેશ છટ્દો 


[ચાર દ્વિસ પછીની એક સ્ડવાર. ચદ્રકાન્ત એના ઘરનાં 
દિવાતખાનામાં એક ખુરશી ઉપર ખે હાથ વચ્ચે માથુ' રાખી ખેડે છે. 
ર્ડીરડી એની આંખો સૂજી ગઇ છે. ત્હેની કાન્તિ શીછદી પડી ગઇ છે. 
તે માથુ' ઉંચુ ડરે છે. અન'ત અવકાશમાં કાંઈ શોધતો હોય, કાંઈ 
ઉડી જતું પકડવા જતો હોય તેવો અભિનય કરતો, હાથ લાબા 
ડરે છેઃ નિરાશ થઇ જરા સ્વસ્થ થાય છે. ] 


ચ'દ્રકાત્ત : લક્ષ્મી ! તું ગઈ.-. હા. ડું લહ્દ્મી હતી. જીવતાં 
સ્હે' ત્ડારી કદર ન કેરી. મડે" ત્હુતે એકે સ્નેહ 
ભર્યો, મીઠો શખ્ટ ન કહ્યો, છતાં મરતાં તુ' સહુને 
સુખી કરવા ઈચ્છે છે. ( ત્ડેનો આંખમાં પાણી 
ઉભરાય છે) પણુ હવે એ સુખ ડયાં? લક્ષમો ! 
ત્હારા દેહ સાથે મ્ડારા જીવનનાં સુખ અને શાંતિ 
અન'તકાળને માટે મળી ગયાં. (થોરી વાર 
થાભીને ) સહે” ત્ડને તુચ્છકારી છતાં છેવટ સુધી 
ત્ડારાં પૂજ્યભાવ અને ભડ્તિ એવાંજ રહ્યાં. 
(આત્સતિરસ્કાર સહિત ) સ્ડારી આંખો ઉપર 
શને અલ્પમતિ ઉપર ભરોસે! રાખી સ્હે' ત્ડારા 
શિયળ ઉપર મિથ્યા આળ મૂડયુ': હા. જેવાને 
તેથુ'જ દેખાય, સ્હારી કેમળાવાળી આંખોએ સહુને 
આણુ' જગત અતે સ્હારી લક્ષ્મી પીળાં જણાયા. 
હિરાને સહે કાચનો કટકો લેખ્યો. લક્ષ્મી ! 
લક્ષ્મી ! હિરાની કિ'મત ઝવેરી કરી શકે...હા ! 


પ્રવેશ છઠ્ઠો. 


હુ ઝવેરી ન થઈ શક્યો. તુ સ્રી ન હેતી-દેવી 
હતી. પણુ ત્ડેને આજે એ ળખુ' છુ' એ' એળખ્યુ' 
પણુ હવે શા કામતુ'? 


આટઆટણુ સહેન કર્યા છતાં, હજી તુ સ્હાર્‌' 
ભલુ' ઈચ્છે છે; એ અપ્રતિમ નિખાલસપણુ' સહુને 
ક્યાં મળશે ? આ ભવે હુ હું' ત્હારા ન રહી શક્યો, 
છતાં આવતે ભવે તુ' સ્હારી થવા ચાહે છે- એ 
આર્ચ્:ભાવના સ્હને ડયાં મળશે ? એ વિરલ ભક્તિ 
સ્ડુને ડયાં મળશે ? ત્ડારા જીવન, સુખ અને 
ચોવનનાં સહાનાશ કરનારના સુખખાતર ત્ડે' 
ત્યારે પ્રાણુ સમર્પણુ કરતાં પણુ પાછુ ન જેચુ, 
એ ઉદારતા, એ ખાનદાની, હવે મ્ડને કયાં 
શેધ્યાં જડશે ? 


લક્ષ્મી ! તુ' સ્હને માથ કરરે, પ્રભુ કેમ કરરે ? 


[ખે હાથ વચ્ચે મ નાંખી, એ મૂઢ જેવો વિચારગ્રસ્ત- 
ચિ'તાયસ્ત બેસી રજો છે રડવાની શકિતિ પણુ એના શરીરમાંથી 
ઉડી ગઈ લાગે છે. થોડી વારૈ સુરેરા પ્રવેશ કરે છે. આવી ચજકાન્તની 
પાસે ખુરશીના હાથા ઉપર ખેસે છે. ચ%કાન્તના વાંસા ઉપર હાથ 
મકી ફેરવે છે. ] 


સુરેશ: 


ચ*દ્રકાન્ત ત્ડેતે આ ન છાજે. જરા (હ'સત રાખ. 


ચદ્રકાન્તડ ભાઈ, એ હિમત તે! લદ્દમીની સાથે ખળી ગઈ. 


(ક્ષમા યાચતા અવાજે) ભાઈ |! સ્હે' ત્ડારા અને 
નિદદોષ સ્હારી લક્ષ્મી ઉપર ખોટુ' આળ ચહાવ્યુ, 
નહિ તો. આ પરિણામ ન આવત. 


૧૦૩ 


સુરેશ : 


દ્્ડાન્તઃ 


સુરેશ # 


ગદ્રકાત્ત: 


. સુરેશ? 


ચજહફાન્ત : 
સુરેશ : 
ગ'્કાન્તઃ 


પ્રવેશ છઠ્ઠો. 


ખનવા કાળ હતુ' તે ખની ગચુ'. હવે એનો સિથ્યા 
રોક ન કેર. સ્ડેને કાંઈ એથી એાછુ' આવ્યું' નથી. 
તુ' સાક્‌ કરશે-લક્ષ્મી માક્‌ કરરે. પ્રભુ ફેમ માટ 
કરશે ? ભાઇ સ્કારી લક્ષ્મી ગઈ, સાથે સ્ટાર્‌' 
સર્જસ્વ ગયુ. 
ભાઈ ત્ડારી ત અ ગઈ કાલે ઉઠી ત્ડેને ખીજી 
'મળો રહેશે. પણુ મ્ડારી તો બ્હેન ગઇ, એ 
સ્હુને ડયાં રે!ધી જડશે ? 

[ સરેશની આંખમાં પાણી આવે છે. ] 
ભાઇ, હવે માફ કર. મરેલાને ન સાર. શા માટે 
દાઝયાને ડાસે છે ? ત્ડારા શલ્ય જેવા શખ્દો હુ 
તથી સહી શકેતો.. 
સાફ ફર. ત્ડારૂ' અ'તર ટ્ભવવાનો મ્ડારે! સ્હેજ 
ણુ આશચ ન હેતો. ( થોડીવાર પછી ) ફેરોનરને 
અભિપ્રાય આવી ગચેો. 


( ખે પરવાઇથી ) શુ' થયુ ? 

અકસ્માત જાહેર થયે. 

સુરેશ ! ત્હેમે ખધાએ ધમાલ કરી સ્ડને સત્યથી 
વિસ્ુખ કર્ચાય, કાયદાની બારીમાંથી છટકાય, ઈશ્વરી 
ન્યાચમાંથી ફેમ છૂટાવાતુ' ડતુ' ? સરકાર કહેશે કે 
અકસ્માત થચો, ખરી પરિસ્થતિથી અજ્ઞાન લોફે। 
પણુ ફેદાચ એમ માનશે. પણુ સ્હાર્‌ અતર કેમ 
સાનશે ? જગતને છેતરાશે. હદયને કેમ છેતરાશે ? 


૧૦૪ 


શ્રવેશ છઠ્ઠો. 


લક્ષ્મીના ગત-આત્માને છેવટે એક સહાાંજલિથી 
પણુ હું' ન સ'તોષી શક્યો. એ શલ્ય સ્ડુને અ'તર- 
માં જીવન ભર ખૂ'ચરો. 
[ નીર પ્રવેશ કરે છે. આવી સ્હામેની ખુરશી ઉપર મેસે છે 
(હેતા સુખ ઉપર અસાધારણુ ગ્લાનિ છે. ] 
સુરેશઃ ચાલ ત્યારે હું જઈશે. 
નિર્મળા : બેસોને. પ અગત્યતુ' કામ છે ? 
સુરેશ : સ્ટારે કોર્ટમાં ગયા વગર ચાલે એમ નથી. 
ચ“દ્રકાન્તઃ હવે કયારે આવશે ? 
સુરેશ : લગભગ ચારેક વાગ્યે આવીશ. 


[સુરેશ જય છે. પાછળ બારણુ' બધ થાય છે. થોડીવાર 
અન્તે શાન્તિપૂર્વક ખેસી રહે છે. ] 
નિર્મળા: કાન્ત ! સ્ડુતે માફ કર. સ્ટારે લીધેજ ત્હારા 
સસાર સ્મશાનવત્‌ થચે. 
ચ“્રડાન્તઃ નીર ! ત્હેમાં ત્ડારો શ્વ વાંક ? વાંક ખધેોજ 
સહારો હતો ? 
નિમળા? પણ્‌, હુ" સ્વાર્થમાં અ'ધ થઈ ખીનાના સમર્ષ ણે 
રડે હ રી ક 
આજે સ્હારી આંખોા ઉઘડી, સ્હે' અભાગણીએજ 
ત્હારા સ'સારતુ' સત્યાનાશ વાળ્યું. 
[ તહેની આંખમાં પાણી ઉભરાઈ આવે છે. ] 
ચ“દ્ર્કાન્તઃ તું' નાહક ખળાપો ના ડર. 
નિર્મળા? કાન્ત ! ટું' આ છતાં એક સ્રી-હદય ન સ્ડેમજી 


૧૦૫ 


ચદ્રકાન્તઃ 


પ્રવેશ છઠ્ઠો. 


શકી. સ્હારી ચુવાનીના મદમાં, ત્ડેતી સુવાનીને 
ખ્યાલ કરવો હું' ભૂલી ગઈ, સહે એને જીવતાં 
ખાળી. 


એમાં ખધે વાંક સ્હારાજ છે. મહે" જેને જીવતાં 
સુખનો છાંટો ન આપ્યો, તે આજે મરતાં સહુને 
અમૃતનો "પ્યાલો ધરે છે. સડે' જેતે જીવનમાં 
એકે પ્રેમભર્યો, મીઠો શબ્ટ ન કહ્યો. તે આજે 
પોતાના દેડુની ભસ્મ ઉપર સહારા સુખના મહેલ 
ચણાવવા પોતાતુ' જીવન સમર્પણુ ફરી...ગઈ. 


[ નિર્મળા ચદ્રકાન્ત પાસે જઇ જમીન ઉપર્‌ ખેસે છે. અશ્રન- 


પૃણુ આંખે 


એનો હાથ પાતાના હાથમાં લઈ, વ્હાલથી પોતાતી 


“આંખો ઉપર્‌ ફેરવે છે.] 


નિર્મળા ફર 
ચદ્રકાન્તઃ 
તિર્મળા : 
ચહ્રડાન્તઃ 


નિર્મળા ર 


કાન્ત | મ્ડેને સાફ ન ડરે? 
પણુ ત્હે' સ્હારૂ' શુ' બગાડયુ' છે ? 
સ્ડે' ત્ડારા જીવનમાં અશાંતિ અને ડુઃખ રેડયાં, 
પણુ નીરૂ ! તુ' તો શાંત અને સુખ રેડવા સર્જાઈ 
હતી. પણુ સ્હાર્‌' ડુર્ભાગ્ય. ઃ 
લક્ષ્મીખ્હેન ? સ્ડુને કેમ સાફ્‌ કરશે ? જીવતાં સહે 
એમતુ' સર્વસ્વ છુ'ટી લીધુ' ને આખરે પ્રાણ 
લીધો. 

[ ખન્ને ખુલ્લા દીલે રડે છે. ] 


૧૦૬ 


ગ્રવેશ છઠ્ઠો. 


ચદ્રકાન્તઃ ( રુધાતે અવાજે ) નીર્‌ ! સ્હે' સર્જ કલ્પ્યુ' હતુ, 
આવુ' કદી ન્હોતું કલ્પ્યુ'. 


[ બન્નેની આંખમાંથી આંસુ દડદડે છે. નિર્મળા ચદ્રકાન્તતા 
ખોળામાં માથુ' નાખી-ધ્રસ્કે પ્રસકે રડે છે. ચદ્રકાન્ત એના વાંસા 
ઉપર હાથ ફેરવે છે. ચદ્રકાન્તની આંખમાંથી અક્ષ સરી નિર્મળાના 
માથા ઉપર્‌ પડે છે. ] 


સમાટસ* 


ભસ્ચ# ૧૬-૪-૩૦ 


૧૦ણ 


